KUTOKA KATIKA KILELE CHA USTAARABU WA KIISLAMU 



WAKFU, 

SADAKA NA 
HUDUMA KATIKA 
UISLAMU 


Othman Nuuri Topbash 




















jl( *REHEMA 

r 0 ^ r>ianWiipAnd SoMWr 





KUTOKA KATIKA KILELE CHA USTAARABU 


WA KIISLAMU 


WAKFU, 

SADAKA NA HUDUMA 
KATIKA UISLAMU 


Osman Nuri Topba§ 


Kimechapishwa na: REHEMA 

Barabara ya Kimweri, Msasani, kitalu namba 145. 

S.L.P 72045, 

DAR ES SALAAM 


Haki zote zimehifadhiwa. Hairuhusiwi kutolesha sehe- 
mu yoyote ya toleo hili, kuitunza katika mfumo utakaoweze- 
sha kunakiliwa au kukisambaza katika aina au namna yoy- 
ote ile, iwe elektroniki, kuchapa, kunakilisha, kurekodi au 
vinginevyo bila kupata ruhusa kutoka kwa mwenye haki 
miliki. 


Mwandishi: Othman Nuri Topba§ 

Msimamizi Mkuu: MuhammedA. Karabacak 
Dr. Abbas Kurbanov 
Mfasiri: Ibrahimu H. Kabuga 
Mhariri: Rajabu saidi Mihiko 
Msanifu jalada: Dr. Abbas Kurbanov 
Kupangiliwa vizuri na Altinoluk Graphics 
Kimechapwa na 


Dihaji 


Himidi zote ni za Mwenyezi Mungu, Mwingi wa Rehema, Mwe- 
nye kurehemu, ambaye ametujaalia baraka ya imani. 

Amani na baraka ziwe juu ya Fahari ya Milele ya ulimwengu, 
aliyetumwa kuwa Rehema kwa walimwengu. 

Kama imani, msingi wa kiroho wa Uislamu ni tawhid au kuamini 
umoja wa Mwenyezi Mungu, na katika matendo, ni tabia njema, 
unyoofu na huruma. Huruma ndiyo tunda la kwanza la imani. Nafsi 
isiyokuwa na huruma haiwezi kuhesabiwa kuwa iko hai. Bismil- 
lah, ambayo ni mwanzo wa matendo yote mema, na Fatihah, sura 
ya ufunguzi ya Our’an, huanza na majina ya Mwenyezi Mungu ya 
“Mwingi wa rehema” na “Mwenye kurehemu”, ambayo ni maneno 
yanayoonyesha ukarimu na huruma yake. Maisha ya mitume na 
mawalii wa Kiislamu pia yamejaa visa vya huruma. Miongoni mwa 
ishara kubwa za huruma katika ulimwengu huu ni “infag” au kutoa 
sadaka kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. 

Kujenga jamii tulivu, kwa kulea watu wenye huruma, wema na 
wenye kutafakari, ni mojawapo ya malengo makuu ya dini. Mchaka- 
to huu unategemea kuilea roho kwa hisia za upole na huruma na 
kuzionyesha sifa hizo kupitia Zaka, infag na kuihudumia jamii. Baa- 
da ya yote, hizi ni fursa kwa mja kulipa deni lake kubwa la shukrani 
kwa Mola wake. 

Ithaar (kuwatanguliza wengine juu ya nafsi yake) ndiyo alama 
kubwa kabisa ya upendo wa kweli. Kwa kutegemea kiwango cha up- 
endo wake, mpendaji huona kujitolea kwake kwa ajili ya mpendwa 
wake kama furaha na jukumu lisiloepukika. Ndiyo maana, moyo wa 
muumini unatakiwa kuwazunguka na kuwakumbatia kwa huruma 
viumbe wote kwa kumheshimu Muumba. 

Kampeni kubwa ya infag na utoaji huduma inahitajika katika 
dunia ya sasa, ambapo hisia za udugu zimedhoofika, amani na utu- 
livu katika jamii vimepotea, na chuki na uadui vimezidi. Mbali na 
matatizo haya ya jamii ya sasa, migogoro iliyopo sasa ya kijamii na 


6 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU 


kiuchumi ambayo haijawahi kutokea na watu kujisalimisha mbeleya 
ulimwengu wa kimaada yamekuwa kikwazo cha sadaka za kifedha, 
ambalo ni miongoni mwa vipengele vinavopuuzwa sana vya imani 
yetu. Katika suala hili, masomo ya kwanza kuyazungumzia ni wajibu 
wetu wa Zaka na lnfaq, na taasisi za kijamii za huruma kama vile 
waqfu. 

Miongozo ya Kiislamu ambayo inasimamia masuala yote ya 
maisha kuanzia utotoni mpaka tunapoingia mwanandani, inapaswa 
kuandikwa upya kwa kuzingatia mahitaji ya wakati. Hili lisipofanyika 
kwa umakini, hatutoweza kulitambua pengo kubwa na muachano 
wetu na mazuri ya kimaadili ya Uislamu, na wala hatutoweza kujua 
ni kwa kiwango gani hisia hizi zimedhoofika katika roho zetu kadri 
siku zinavyokwenda. Kwa mfano, miongoni mwa mambo haya tut- 
akayoyaeleza katika hiki kitabu ni ushrau moja ya kumi. 

Tumeona kuwa kuna haja ya kuandika kitabu hiki ili kujikumbu- 
sha juu ya wajibu mbalimbali wa kifedha tulionao katika dini yetu, 
kama vile zaka na waqfu, na ili tuweze kuipitia upya hali halisi ya 
jamii ya sasa kwa nuru ya kanuni hizi. Kwa kuwa sehemu ya ngozi 
ya jamii yetu imezama katika ulimwengu wa kimaada, jambo am- 
balo limesababisha mgogoro wa kiroho, lengo letu ni kuimarisha 
kampeni za waqfu, zaka na infaq zitakazojenga hamasa, shauku 
na mwamko katika jamii yetu, na hatimaye kuyatibu maradhi yanay- 
oikabili jamii yetu kwa sasa. 

Tumetumia maelezo kadhaa ya kihistoria katika kuielezea 
maudhui yetu kama hatua ya kudhibiti dhamiri zetu. Kudumu kwa 
Dola ya Uthamaniyyah iliyodumu kwa karne sita na nusu na uto- 
fauti wake, ikiwa ni pamoja na jamii mbalimbali za kidini na kika- 
bila kulitegemea juhudi yake ya dhati ya kuunga mkono na kutetea 
dhana ya maisha yaliyo kwenye msingi wa amani na utulivu, tofauti 
na maeneo mengine ya ulimwengu. Kwa hakika mafanikio ya vion- 
gozi wa kiuthmaniyyah yalitokana na taasisi za hisani na umuhimu 
waliouweka kwenye waqfu. 

Ni muhimu kueleza kuwa historia, ambayo ni mkusanyiko wa 
tajruba mbalimbali ya kitaifa, inaelezea kumbukumbu za mataifa 
mbalimbali. Hivyo, hakuna taifa ambalo halihitaji muongozo wa yale 



Dibaji 7 


yanayopatikana katika historia yake ili kuendelea na safari yake. 
Jambo hili ni muhimu sana hasa kwa historia iliyojaa mifano isiyo 
kifani ya mafanikio ya kimaada na kimaanawi (kiroho), ambayo kwa 
ujasiri mkubwa hutengeneza njia nzuri kwa ajili ya vizazi vya baa- 
daye. 

Kutokana na mtazamo huu, namna ambavyo historia yetu im- 
ejaa adhama ya kijeshi, ustaarabu, sayansi, na maadili, miongoni 
mwa mambo mengine kadhaa wa kadhaa, imevipita vilele vya us- 
taarabu mwingine wowote ule. Lakini, katika zama zetu hizi, bado 
kuna baadhi ya watu wajinga ambao wamejisalimisha kwenye ulim- 
wengu wa kimaada na kuzishambulia tunu za kihistoria na kimaana- 
wi za watu wetu. Juhudi za kukashifu za wale wanaoishi katika ardhi 
hii nzuri lakini wakakosa uhusianowowote wa kihistoria na umma wa 
Kiislamu, kwa hakika juhudi zao hizo zinaonyesha jinsi ulimwengu 
wao wa ndani ulivyo. Kwa hakika historia ya jitihada za wale walio- 
jaribu kutuacha tukiwa masikini tusiofaidika kikamilifu na chemchem 
iliyochanganywa na tunu za kidini na kimaanawi zimekuwepo kwa 
muda mrefu sana. Wamejaribu kutumia mbinu zenye sumu kali mno 
ili kuzidhoofisha thamani na tunu zetu za kidini na kimaanawi, am- 
bazo ndiyo sababu kuu na halisi zilizotufanya tuitawale dunia kwa 
takriban miaka elfu moja. Matokeo ya juhudi za pamoja za maadui 
zetu, hatua kwa hatua, kwa sababu ya baadhi yao kutojua na wen- 
gine kuwa wasaliti, tawala zao kadhaa ziliweza kujitanua na kuingia 
ndani ya umma wa Kiislamu. 

Matokeo ya jitihada zao za pamoja ni kuwa, vilizaliwa vizazi 
vipya ambavyo ufahamu wao wa kihistoria umelemaa na ambao 
wanaukana uhusiano wao na historia yao. Leo sasa tupo kwenye 
hatua ya kutisha sana na mbaya mno ya janga hili. Ili kuirejesha 
hadhi stahili ya baba zetu, tunatakiwa kuzigeuza nyuso zetu na kuz- 
ielekeza kwa mara nyingine kwenye chanzo hicho chenye baraka. 
Ni kwa njia hii tu ndipo tutakapoweza kujikomboa dhidi ya hisia ya 
uduni na udhalili iliyotengenezwa na mafanikio ya kiteknolojia ya 
Magharibi, na tutaweza kupata hamasa ya kupanda juu kwa mara 
nyingine. Hiki ndicho chanzo pekee kitakachoupatia umma wetu 
nguvu na uwezo wa kutoyumba na kuinuka kimaada na kimaanawi. 
Kukosekana kwa chanzo hicho, kwa upande mwingine, kunaweza 



8 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU 


kuleta na kusababisha mwisho wenye kutisha ambao ni sawa na 
kukosa uhai wenyewe na zaidi. 

Tunaamini kuwa mateso yaliyosababishwa na kughafilika au 
ujinga wa kutojua matukio yaliyotokea katika mkondo wa historia 
yatatengeneza cheche katika umma wetu wa Kiislamu, ambayo 
itawafanya watafakari sababu zilizosaidia kuwabadilisha watanguli- 
zi wetu kuwa watawala wakubwa wa ulimwengu. Mojawapo katika 
malengo makuu ya kitabu hiki, kilichochapishwa katika msimu huo 
wenye baraka, ni kufungua mlango wa chanzo hiki kitukufu. 

Katika kiwango cha ubinaadamu na ustaarabu, mojawapo ya 
kurasa zenye kung’aa sana za urithi wetu wa kihistoria ni jitihada 
za kukuza hali ya utoaji sadaka, wakfu na ukarimu, ambazo zilikuwa 
nyenzo za kuwahuisha na kuwapa watu wetu sifa za kiroho, ambayo 
ni njia kamilifu zaidi ya kufikia lengo la kuumbwa kwetu. Tutapenda, 
kwa namna maalumu, kuangazia kipengele hiki cha historia yetu. 

Hakika, kama tutakavyoona baadaye katika kitabu hiki, watan- 
gulizi wetu Waislamu, baada ya kukidhi mahitaji ya masikini, wa- 
likuwa wakienda mbali zaidi kwa kuwanyooshea hata wanyama 
dhaifu mikono yao ya huruma, upole na kujali - kiwango cha hu- 
ruma ambacho hakijafikiwa na eneo lolote la dunia ya leo, na mfano 
mkubwa wa somo la kujifunza katika historia yetu adhimu. 

Ustaarabu wa Kiuthamaniyyah uliamiliana na mwendawazimu 
kwa heshima kubwa, hivyo wakapewa jina la “wanaowaheshimu 
masikini”. Walifanya juhudi za kuwapatia tiba, lishe na kuwach- 
angamsha kwa michezo. 

Katika ustaarabu wa wakfu wa Kiuthmaniyyah, mikono ya hu- 
ruma ilinyooshwa pia kwa wenye ukoma, ambao walitengwa katika 
jamii kutokana na maradhi yao ya kuambukiza. Taasisi zilizoitwa 
“Miskinler Tekkesi” ziWanzishwa kwa ajili ya kuwapatia matibabu. 

Makazi mazuri ya ndege yalijengwa chini ya pembe za paa za 
nyumba ili kuwalinda na kuwapa chakula korongo waliojeruhiwa 
ambao walishindwa kuhama. 

Aidha, nukta ya huruma na upendo wa kweli ambao ni lazi- 
ma usemwe ni jinsi Wauthmaniyya walivyojitahidi kwa kuangalifu 
mkubwa, jitihada na upole katika kuepuka kuziumiza heshima na 



Dibaji 9 


utu wa watu wanyonge, masikini, wajane na yatima, kwa kuweka 
“mawe ya sadaka” msikitini ili kuzuia mwingiliano wa uso kwa uso 
kati ya mtoaji na mpokeaji wa sadaka. Hata chakula kilichokuwa 
kikisambazwa majumbani kilikuwa kikipelekwa wakati wa usiku 
ili kutoivunja heshima binafsi ya masikini. Taasisi mbali mbali zil- 
ianzishwa kwa lengo la kufidia hasara iliyosababishwa kwa bahati 
mbaya na wafanyakazi, ili kulinda utu na heshima yao. 

Zilizotajwa hapo juu ni miongoni mwa kanuni muhimu ambayo 
inatakiwa kutafakariwa, ambayo kwa asili iliasisiwa ili kutambua ha- 
dhi, utu na heshima ya mwanadamu. 

Kupitia mifano hii, tutapata kuutambua uzuri na umuhimu wa 
kutoa sadaka kadri tutakavyoonyesha katika maisha yetu huruma 
na murua unaopatikana ndani yake - njia ya hakika ya ushauri na 
harakati ya uamsho, ambayo tunaihitajia sana katika wakati tulion- 
ao. 

Sababu ya kutoa mifano mingi katika kitabu hiki siyo tu kuonye- 
sha heshima na kutambua yaliyofanywa na watangulizi wetu, bali 
pia kujifunza kutokana na mifano yao na kuyafanyia kazi katika mai- 
sha yetu. 

Utamaduni wa wakfu katika zama za Uthmaniyya ni mfano wa 
aina yake kwa jamii ya sasa kwa maana unaonyesha namna hu- 
ruma, upendo na upole vinavyotakiwa kuenezwa katika jamii. Katika 
kitabu hiki, sisi, pamoja na wasomaji wetu, tutashuhudia urithi uli- 
oletwa na utoaji sadaka na kuwajali wengine. Tunamuomba Mola 
wetu atujaalie baraka nyingi ili wasomaji waweze kunufaika na ufa- 
fanuzi huu. 

Bila shaka, mifano mizuri na adhimu ya kuwahudumia wengine 
iliyotajwa hapo juu inaweza kufikiwa na watu wenye ithaar (wenye 
kuangalia mahitaji ya wengine kabla ya mahitaji yao) na wa mfano 
katika kutoa huduma. Kwa maneno mengine, kazi na huduma zote 
hizi za heri huzaa matunda tu kulingana na kiwango cha ukamilifu 
wake wa kimaanawi na wa kiroho. Majukumu ya kazi yanayowekwa 
mikononi mwa watu wenye uwezo, waliopata mafunzo mazuri hutoa 
matunda bora yenye ukamilifu, wakati ambapo kazi zilizowekwa 
mikononi mwa watu wasiokuwa na uwezo wala ujuzi hutoa matun- 



10 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU _ 

da mabaya na yenye kusikitisha, jambo ambaio ndiio iiiiiotufanya 
tuongeze sura moja inayohusu utoaji wa huduma na maadiii yake. 
Ndani ya sura hiyo tumezungumzia kanuni na viwango vya utoaji 
huduma na muongozo wa shakhsia zinazotakiwa kufikia adabu na 
daraja husika. 

Kanuni na vipimo hivi ziiizopangwa katika orodha kumi na mbiii 
zinashughuiikia maeneo yote mawiii ya kiroho na kimwiii kama viie 
muonekano wa nje na tabia ya ndani, eiimu na maarifa, akiii na 
moyo, dunia na akhera, ambavyo ni shuruti za mtu mwenye kutoa 
huduma. Lengo ietu ni kuandaa watu wenye ujuzi na uwezo iii wawe 
watumishi wa kumtumikia Mwenyezi Mungu, utumishi ambao uta- 
wapeieka kwenye wema wa miieie. 

Moia wetu! Tujaalie tufikie daraja hiyo. 

Ningependa kuwashukuru wasomi wote walionisaidia katika 
mchakato wa utengenezaji wa kitabu hiki. Ninamuomba Mwenyezi 
Mungu azipokee kazi zao na azibadilishe juhudi zao kuwa sadaq 
al-jariyah (sadaka yenye kuendelea). 

Ewe Mwenyezi Mungu Mwenye mamlaka ya kweli! Tunakuom- 
ba uzifanye sadaka, huduma, huruma na upendo unaotolewa katika 
njia Yako viwe hazina za maisha yetu ya kiroho. 

Amin! 


Osman Nuri TOPBA§ 
USKUDAR/2002 





Sura ya kwanza 





U^aarabu wetu wa Wakfu 


Wakfu ni aina maalumu ya sadaka 
yenye kuendelea na inayodhihirisha lina- 
loelezea huruma, upendo wa kidugu na 
mahabba kwa viumbe kwa ajili ya Muum- 
ba wao. Hii inahusisha kujitolea mali maa- 
lumu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Kwa 
maneno mengine, ina maana ya kuzuia 
moja kwa moja tamlik na tamalluk' ya umi- 
likaji wake na kuitunza na kuilinda kwa fa- 
ida ya jambo la heri lililokusudiwa. Lengo 
lake ni kupata radhi za Mwenyezi Mungu 
kwa kuitoa kwa heri kuwapa masikini, na 
kuwakurubia kwa huruma na upendo. Kwa 
kweli, kutoa mali - hata maisha inapohi- 
tajika - kwa ajili ya Mwenyezi Mungu ni 
amri ya Mwenyezi Mungu ambayo Wais- 
lamu wote wanalazimika kuitii kwa sababu 
ni sharti la ukamilifu wa imani. Imeamriwa 
ndani ya Our’an Tukufu Kuwa: 



“Hakika Waumini ni wale waliomua- 
mini Mwenyezi Mungu na Mtume wake 
tena wasitie shaka kabisa, na wakapigana 


1. Tamlik ina maana ya kutoa umiliki wa mali fulani 
kwenda kwa mwingine; na tamalluk inawasilisha 
maana ya umiliki. 


“Roho zilizozama katika 
umaskini ni kama nyumba 
iliyojaa moshi. Ufungulie 
dirisha moshi huo uliojaa 
nyumba kwa kusikiliza 
mahitaji yao na kuwapatia 
tiba, hivyo moshi utaon- 
doka, na moyo na roho 
yako vitalainika...” 

Jalal al-Din Rumi 



14 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU 



“Mwanadamu 
anapokufa, ma- 
tendo yake yote 
hufikia kikomo 
isipokuwa 
mambo matatu: 
sadaqah al- 
jaariya (sadaka 
yenye kuende- 
lea), au elimu 
yenye manu- 
faa, au mtoto 
mwema anaye- 
muombea.” 
(Muslim, Kitab 
Al-Wasiyya), 14) 


Jihadi katika Njia ya Mwenyezi Mungu kwa mali yao 
na nafsi zao. Hao ndiyo wakweli.” (Our’an, 49:15) 

“Ambao huyaamini ya ghaibu na hushika Sala, 
na hutoa katika tuliyowapa.” {Our’an, 2: 3) 

“Hakika Mwenyezi Mungu amenunua kwa 
Waumini nafsi zao na mali zao kwa kuwa wao 
watapata Pepo...” (Our’an, 9: 111) 

“Na katika watu yupo ambaye huiuza nafsi 
yake kwa kutaka radhi za Mwenyezi Mungu; 
na Mwenyezi Mungu ni Mpole kwa waja wake.” 

(Our’an, 2: 207) 

Uislamu, kwa kuiona dunia kama maandalizi 
kwa ajili ya Akhera na Akhera kuwa muendelezo 
wa ulimwengu huu, umeweka mizania kamili bai- 
na ya mwili na roho, maada na maanawi. Uwiano 
huu umeweka msingi imara wa jamii yenye amani 
na ustawi. 

Waqfu, ambazo hutumika katika maeneo 
mengi tofauti, ndiyo taasisi zenye kufaa zaidi za 
infaq. Ndani ya Waqfu kuna maadili ya kweli ya 
Kiislamu ya huruma na upendo. Tumeamrishwa 
ndani ya Our’an Tukufu kutoa vile tunavyovipenda 
zaidi ili tupate radhi za Mwenyezi Mungu. 

Kwa wanadamu, vitu vyenye thamani zaidi 
kwako katika ulimwengu huu ni nafsi (uhai) na mali 
zao. Kuingia peponi na kupata radhi za Mwenyezi 
Mungu Mtukufu hufikiwa tu kwa kuisalimisha nafsi 
na mali kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Ndiyo maa- 
na kwamba wale wanaoishi na kuwa wakarimu wa 
mali zao kwa ajili ya Mwenyezi Mungu wanaitwa 
“watu waliotolewa wakfu”. Huitwa hivyo kwa 






- Ustaarabu wa Wakfu 15 

sababu wanakuwa wamejitoa wakfu wao wenyewe na mali zao 
zote katika njia ya heri. 

Watu hao wana mchango mkubwa mno katika kuhakikisha am- 
ani na utulivu katika jamii. Khidma na juhudi zao haziishii kwenye 
mipaka ya mauti yao, bali huendelea kuwepo kwa njia ya miradi 
wanayoianzisha na kuiasisi. Katika safu ya mbele ya “watu wali- 
otolewa wakfu” wapo mitume, marafiki wa Mwenyezi Mungu, na 
wale waliofikia ukamilifu kupitia mafunzo yao. Wameieneza imani 
yao ulimwenguni kote kujaa katika kurasa za dhahabu za historia. 

Miongoni mwa sababu za ulimwengu wa sasa kushuhudia ki- 
wango kikubwa cha matatizo ya kijamii na kiuchumi ni kutokana 
na kuziharibu wakfu za kale na zenye utajiri na upungufu wa zile 
zilizoanzishwa. Kwa hiyo ni wajibu wa matajiri Waislamu wa zama 
zetu wajitahidi kuanzisha upya waqfu mbalimbali. 

Mtume (s.a.w) anasema katika hadith yake moja: 

“Mwanadamu anapokufa, matendo yake yote hufikia kiko- 
mo isipokuwa mambo matatu: sadagah al-jaariya (sadaka yenye 
kuendelea), au elimu yenye manufaa, au mtoto mwema anayem- 
UOmbea.” (Muslim, Kitab Al-Wasiyya), 14) 

Wanazuoni na wasomi wa Kiislamu wameitafsiri sadaka yenye 
kuendelea kuwa ni “waqfu”. Sadaka yenye kuendelea ina maana ya 
kuacha mali inayoendelea kutoa huduma na kuwanufaisha wanad- 
amu baada ya kifo cha mtu husika kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. 

Kuna baadhi ya mito na chemchem, ambazo zimeendelea 
kutiririka kwa wingi tangu ulipoumbwa ulimwengu. Na zitaende- 


Mmiliki wa mali, mmiliki wa bidhaa 
Ni yupi mmiliki wake wa kwanza? 

Mali ni uongo, bidhaa ni uongo, 

Hapa chezacheza navyo kwa muda 

Yunus Emre 





16 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU 



“Mfano wa wa- 
nao tumia mali 
eao katika Njia 
fa Mwenyezi 
Mungu ni kama 
mfano wa punje 
moja iliyochipu- 
za mashuke 
saba. Katika 
kila shuke zimo 
punje mia. Na 
Mwenyezi Mun- 
gu humzidishia 
amtakaye, na 
Mwenyezi Mun- 
gu ni Mwenye 
wasaa na 
Mwenye kujua.” 

(Qur’an, 2: 261) 


lea kutiririka mpaka siku ya mwisho, zikikata kiu, 
zikiwapa matumaini na furaha wenye huzuni, na 
kuzihuisha nafsi. Mtume wa Mwenyezi Mungu 
(s.a.w) aliyafananisha baadhi ya matendo ya heri 
na chemchem hizo. Hata hivyo, chemchem hizo 
ni tofauti kidogo na chemchem za kawaida, kwa 
sababu faida zake zitaendelea kutiririka milele, 
hazitoishia tu mwisho wa dunia, bali milele, na zi- 
taendelea kuongeza thawabu kwenye vitabu vya 
waumini. Kwa maneno mengine, hubadilika kuwa 
sadaqah jariyah. 

Mwenyezi Mungu Mtukufu amekiweka kila 
kitu ulimwenguni kiwatumikie wanadamu na ku- 
kabidhiwa jukumu la kuviangalia. Neema zote 
ikiwa ni pamoja na watoto, mali, na afya ambavyo 
wamekabidhiwa wanadamu, ambao wanatakiwa 
kuvitunza kwa uangalifu. Kuvilinda kama inavyo- 
hitajika ndiyo njia pekee ya kupata baraka na re- 
hema za Mwenyezi Mungu. 

Yunus Emre anaeleza kwa uzuri kwamba: 

Mmiliki wa mali, mmiliki wa bidhaa 
Ni yupi mmiliki wake wa kwanza? 

Mali ni uongo, bidhaa ni uongo, 

Hapa chezacheza navyo kwa muda 

Katika hali halisi, kila kitu ni milki ya Mwenye- 
zi Mungu Mtukufu. Wanadamu wamepewa haki 
ya muda tu ya kuvimiliki. Ndiyo maana mojawapo 
ya masharti ya kuwa waumini wa kweli ni kuishi 
tukijua kwamba vitu vyetu vyote tunavyovimiliki 
ni amana tu tuliyokabidhiwa. Kwa hali hii, kutu- 
mia mali zetu nje ya mipaka ya infaq ni uvunjaji 
wa haki ya amana. Siyo tu kwamba adhabu ya 






Ustaarabu wa Wakfu 17 


matumizi haya mabaya itakuwa kali hukoAkhera, 
lakini ni dhahiri pia kuwa itasababisha mgogoro 
mkubwa katika ngazi zote mbili za mtu mmoja 
mmoja na jamii kwa ujumla. Kutoa kwa ajili ya 
Mwenyezi Mungu huilinda jamii dhidi ya ubepari 
na kuzuia hisia za kuoneana husuda na chuki 
miongoni mwa wanajamii. 

Wanajamii wenye mali hawatakiwi kusa- 
hau hata kidogo kwamba siku moja wanaweza 
kupoteza kila kitu walichonacho na wakawa 
masikini na mafakiri wa kesho. Ndiyo maana 
kwamba wanatakiwa kufanya juhudi kubwa ka- 
tika kujiunga na kampeni za infaq. Kitendo hiki 
ni hatua ya kimatendo ya shukrani zao kwa 
Mwenyezi Mungu Mtukufu kutokana na baraka 
na neema alizowapa. 

Baraka ya kweli ya sadaka inayotolewa ka- 
tika njia ya Mwenyezi Mungu hutegemea nia 
na Ikhlasi (usafi wa moyo). Jambo muhimu ni 
kutekeleza matendo yetu kwa Ikhlasi na tagwa 
(uchamungu). Mwenyezi Mungu Mtukufu hum- 
jaalia baraka tele yule mtu aliyetoa sadaka kwa 
ajili Yake hata kama kiasi alichotoa ni kidogo 
mno. Our’an Tukufu inasema: 

“Mfano wa wanao tumia mali zao katika 
Njia ya Mwenyezi Mungu ni kama mfano wa 
punje moja iliyochipuza mashuke saba. Ka- 
tika kila shuke zimo punje mia. Na Mwenyezi 
Mungu humzidishia amtakaye, na Mwenyezi 
Mungu ni Mwenye wasaa na Mwenye kujua.” 
(Our’an, 2: 261) 



Wakfu ni aina 
maaiumu ya 
sadaka yenye 
kuendeiea na 
inayodhihirisha 
iinaioeiezea 
huruma, upendo 
wa kindugu na 
mapenzi kwa vi- 
umbe kwa ajiii ya 

Muumba wao. 





18 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU 



Mtukufu Mtume wa Mwenyezi Mungu naye 
anasema: 

“Mwenye kujenga msikiti kwa sababu ya 
kumpenda Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu 
atamjengea jengo kubwa pepon/. "(Musiim, Kitab ai- 
masajid, 24) 

Faida kubwa nyingine ya wagfu ni kuwa hu- 
wazuia matajiri kutotumia mali zao kwa ubadhiri- 
fu na kutozifuja kwa majivuno. 

Lengo kuu la kuanzisha waqfn\ kupata radhi 
za Mwenyezi Mungu na kupata furaha ya Akhera. 
Tangu siku za mwanzo kabisa, wagfu zimekuwa 
zikianzishwa kwa ajili ya kufikia lengo hili. Ndiyo 
maana kwamba lengo hili limekuwa likijumuish- 
wa na neno “ai-tagarrub ilallah" (nyenzo ya ku- 
jikurubisha zaidi kwa Mwenyezi Mungu), na lime- 
kubaliwa kuwa ni mojawapo katika masharti ya 
usahihi na uhalali wa wagfu. 


“Mwenye ku- 
jenga msikiti 
kwa sababu 
ya kumpenda 
Mwenyezi Mun- 
gu, Mwenyezi 
Mungu atamjen- 
gea Jengo kubwa 
peponi.” 

(Muslim, Kitab 
al-Masajid, 24) 


Kwa hiyo, tunatakiwa kuwa makini sana kuhu- 
su wagfu mbalimbali na kuzitunza amana hizi za 
Mwenyezi Mungu. Katika historia ya Uislamu, 
suala hili liliangaliwa kwa dhati, na lilipovunjwa, 
Waislamu walikabiliwa na matokeo ya kutisha. 
Ngamia wa Nabii Saleh (a.s) aliyetolewa kama 
muujiza hakuwa mali ya mtu yeyote, bali alito- 
lewa na Mwenyezi Mungu kama amana kwa ajili 
ya kuwanufaisha wanadamu. Kwa namna hiyo, 
ilikuwa ni sawa na wakfu. Maziwa yaliyozalish- 
wa na ngamia huyu yanaweza kufananishwa na 
chemchem ya maji ya umma na mmiliki wake ni 
Mwenyezi Mungu Mtukufu; lakini watu wa Saleh 



Ustaarabu wa Wakfu 19 


walimuua ngamia na kwenda kinyume na amana 
waliyopewa. Matokeo yake wakaangamizwa. 

Mfano wa Nabii Sulayman (a.s) na hudhud 
wawili ni wenye mazingatio. 

Katika tukio moja, Nabii Sulayman (a.s) alim- 
kemea hudhud. Ndege huyo akajibu kwa kumti- 
sha: 


“Naweza kuuangamiza ufalme wako.” 

Sulayman (a.s) akasema: 

“Wewe ni ndege mdogo sana halafu unase- 
ma unaweza kuungamiza ufalme wangu.” 

Aliposikia hivyo, ndege yule mdogo akajibu: 

“Ninaweza kuzilowesha mbawa zangu na 
kuzisugua kwenye udongo uliotolewa wakfu. Ki- 
sha ninaweza kuchukua udongo huo na kuutupa 
juu ya paa ya kasri lako. Hiyo itatosha kulian- 
gamiza kasri lakoi...” 

Mfano huu unaonyesha jinsi tunavyotakiwa 
kuwa makini na waangalifu kwenye mali ya wakfu. 

Kwa hakika, watangulizi wetu walituusia 
kuwa makini na idada ya W (yaani kusema wallah 
[kuapakwa jina la Allah] bila msingi wowote, kuwa 
magavana tusiotekeleza wajibu na majukumu, 
kuwa wasi [walezi]) tusiotekeleza masharti yake 
kikamilifu, na kutambua uzito wa majukumu ya 
kushughulika na mali ya waqfu pindi isipotumika 
kwa njia sahihi. Hata hivyo, hatutakiwi kuielewa 
vibaya maana ya ushauri huu. Mtu atakapokuwa 
na sifa sahihi na akawa na uwezo wa kuitunza 
kikamilifu mali ya waqfu, basi atawajibika kwa 



“Mwenye 
kutangua au 
kubadilisha 
masharti ya 
wakfu hii, 
basi laana 
ya Mwenyezi 
Mungu, ma- 
laika, wanada- 
mu na viumbe 
wote iwe 
juu yake!...” 
Nukuu kutoka 
katika hati ya 
wakfu ya Sul- 
tan Mehmet 



20 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU 



"Wahurumieni 
waiio ardhini, ili 
mpate kuhurumi- 
wa na wale walio 
mbinguni” 

(Tirmidhi, Birr, 

16; Abu Dawud, 
Adab, 66). 


kutozitumikia waqfu. Maana hasa ya onyo lililo- 
tajwa hapo juu inasisitiza juu ya tahadhari ya laz- 
ima inayotakiwa kuchukuliwa katika kulinda na 
kugawa mali ya waqfu. Waqfu ni mali inayoham- 
ishika au isiyohamishika ambayo mmiliki wake ni 
Mwenyezi Mungu Mtukufu, wakati matunda yake 
(faida na mazao yake) hutolewa kwa ajili ya man- 
ufaa ya wanadamu. Kwa maneno mengine, mali 
inapotolewa wakfu, mali hiyo inakuwa si milki 
ya mtoaji tena. Haiwezi kuuzwa, kutolewa kama 
sadaka kuwapa watu wengine au kurithiwa. Ili 
kusisitiza uzito wa uendeshaji wa mali ya waqfu, 
dua na laana hujumuishwa mwanzoni na mwis- 
honi mwa tendo la waqfu. Dua hiyo ni kwa ajili ya 
kuwaombea wema wale wanaotunza kikamilifu 
mali hiyo ya waqfu, na laana ni kwa ajili ya wale 
wasiotekeleza jukumu lao vizuri, na wanaoisaba- 
bishia madhara mali hiyo. Mfano ufuatao ni laana 
ya tendo la waqfu kutoka katika tendo la Waqfu 
ya Hagia Sophia iliyoandikwa na Mehmed II: 

“Yeyote atakayetangua au kubadilisha 
masharti ya waqfu hii, basi laana ya Mwenyezi 
Mungu, malaika, wanadamu na viumbe wote 
iwe juu yakei... ” 

Aina hii ya laana katika wakfu ni kitisho cha 
kiroho. Waumini wa kweli wanaohofia kuhusu 
wokovu wao wa milele hawatopenda wakumbwe 
na laana kama hiyo na kwa hiyo huwa waangal- 
ifu sana. 

Kuwa na uangalifu na umakini katika uende- 
shaji na ulinzi wa mali za waqfu kumepewa na- 
fasi kubwa katika Uislamu kiasi kwamba maneno 




Ustaarabu wa Wakfu 21 


^ '' ^ ^ 

yasemayo «^LiJI “Masharti ya- 

nayowekwa na mtoSji wa wacjffu ni kama sheria ili- 
yowekwa na Mwenyezi Mungu” yamekuwa msingi 
wa sheria. Kwa maneno mengine, kama ambavyo p 
fikra ya kubadilisha sheria za Mwenyezi Mungu 
imeharamishwa, vivyo hivyo hairuhusiwi kubadili- 
sha masharti yaliyowekwa na mtoaji wa waqfu. 
Kwa sababu ya kanuni hii, waqfu mbalimbali zili- 
zoanzishwa karne nyingi zilizopita bado zinaende- 
lea kufanya kazi mpaka leo. 

Hapo mwanzo waqfu zilianza katika maeneo 
ya ibada, na kisha zikasambaa na kuenea katika 
nyanja nyingine za kijamii. Kwa mujibu wa riwaya, 
Nabii Ibrahimu (a.s) alifurahishwa mno na Malaika 
Jibril (a.s) katika kumsifu Mwenyezi Mungu kiasi 
kwamba akatoa mifugo yake yote kumpa Malaika 
huyo. Lakini, Jibril (a.s) hakuikubali sadaka ya Ib- 
rahimu kwa sababu yeye ni malaika. Hapo, Na- 
bii Ibrahimu (a.s) akauza mifugo yake, akanunua 
shamba na kulitoa kwa ajili ya kuwanufaisha watu. 
Kwa hali hiyo, waqfu ya kwanza ilianza na Nabii 
Ibrahimu (a.s).^ 



Mtume wetu Mtukufu (s.a.w), ambaye ali- 
tumwa kama rehema na mfano bora kwa walim- 
wengu wote anasema: 

“Wahurumieni waiio ardhini, iii mpate kuhuru- 
miwa na waie waiio mbinguni” (Tirmidhi, Birr, 16; Abu 
Dawud, Adab, 66). Kama alivyokuwa mfano bora kwa 
watu wake katika vipengele vyote vya maisha, 
aliitekeleza wakfu kwa vitendo katika kipindi cha 


“Simjui Muhajir 
au Ansar yeyote 
mwenye maii 
ambaye hana 
waqfu” 

(Ibn Oudamah, 
Al-Mughni, Juzuu 
V, 58) 


2. Tazama Bursawi, Ismail Haqqi, Ruh al-Bayan, Juzuu 2, 293. 





22 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU 



maisha yake, kwa kutoa mashamba yake saba ya 
mitende katika mji wa Madina na mgao wake wa 
mashamba ya mitendo katika eneo la Khandag na 
Khaybar kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Mtukufu. 
Maswahaba wake (r.a) walifuata nyayo zake nao 
pia wakatoa mali zao zenye thamani sana. Jabir 
(r.a) anasema: 


“Simjui Muhajir au Ansar yeyote mwenye maii 
ambaye hana waqfu” (Ibn Oudamah, Al-Mughni, Juzuu 
V, 58) 


Umar (r.a) alipata bustani la mitende kutoka 
katika ngawira za Khaybar. Kwa muda wa siku 
tatu mfululizo, alikuwa akiota kuwa amelitoa 
sadaka bustani lake. Akaja kwa Mtume (s.a.w) na 
kusema: 


“Ewe Mtume wa Allah! Sijawahi kuwa na bus- 
tani lenye thamani kama hilo katika maisha yangu. 
Nitafanya chochote utakachoniamrisha.” 

Mtume (s.a.w) akajibu: 


“KABISA 
HAMTAFIKIA 
wema mpaka 
mtoe katika vile 
mnavyovipenda. 
Na kitu cho- 
chote mnacho 
kitoa basi hakika 
Mwenyezi Mungu 
anakijua.” 


“Ukitaka, unaweza kulitoa sadaka kwa ajili ya 
Mwenyezi Mungu. Baada ya kufanya hivyo, hali- 
wezi kuuzwa, kutolewa sadaka au kurithiwa. Ma- 
vuno yake tu ndiyo yanayoweza kutolewa kama 
sadaka. ” 

Mara moja Umar (r.a) akalitoa shamba lake 
hilo, ambalo liliwanufaisha masikini walioutetea 
Uislamu, watumwa waliotaka kukombolewa na 
wasafiri.^ 


(Our’an, 3: 92) 


3. Tazama, Bukhari, Kitab al-Wasaya, 22, 28. 






Ustaarabu wa Wakfu 23 


Kutoa kwa moyo wa dhati kutoka katika vile 
unavyovipenda sana ni msingi mkuu wa sadaka. 
Siku moja, Maswahaba wa Mtume (s.a.w) wa- 
likuwa wamekusanyika katika msikiti wa Madina 
wakisikiliza khutba ya Mtukufu Mtume (s.a.w). 
Mtume (s.a.w) akasomaAya ifuatayo: 

“KABISA HAMTAFIKIA wema mpaka mtoe 
katika vile mnavyovipenda. Na kitu chochote 
mnacho kitoa basi hakika Mwenyezi Mungu 
anakijua.” (Qur an, 3: 92) 

Baada ya Aya hii kuteremshwa Maswahaba 
wa Mtume (saw) walianza kutafakari namna wa- 
takavyoweza kutekeleza msingi huu katika mai- 
sha yao. Miongoni mwao alikuwepo Abu Talha 
(Mwenyezi Mungu awe radhi naye). KatikaAnsar 
wa Madina, yeye ndiye aliyekuwa na mali kubwa 
ya shamba la mitende, alikuwa akilipenda sana 
shamba lake, na zaidi ya hapo lilikuwa karibu 
sana na Msikiti wa Mtume (s.a.w). Mara kwa mara 
alikuwa akimualika Mtume (s.a.w) kwenye sham- 
ba lake na kumpa chakula na maji. 

Abu Talha aliathiriwa mno na Aya hii kiasi 
kwamba akaenda kwa Mtume (s.a.w) na kusema: 

“Ewe Mtume wa Allah! Mwenyezi Mungu 
anasema kuwa, KABISA HAMTAFIKIA wema 
mpaka mtoe katlka vile mnavyovipenda’ Kitu 
ninachokipenda zaidi katika mali zangu ni 
hili shamba liitwalo Bairuha’. Ninataka kulitoa 
sadaka kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, nikitaraji 
thawabu zake kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kwa 



Mwenyezi 
Mungu Mtuku- 
fu amekiweka 
kila kitu 
ulimwenguni 
kiwatumikie 
wanadamu na 
kukabidhiwa 
jukumu la 
kuvianga- 
lia. Neema 
zote ikiwa ni 
pamoja na wa- 
toto, mali, na 
afya ambavyo 
wamekabi- 
dhiwa wanad- 
amu, ambao 
wanatakiwa 
kuvitunza kwa 
uangalifu. 
Kuvilinda 
kama inavyo- 
hitajika ndio 
njia pekee ya 
kupata baraka 
na rehma za 
Mwenyezi 
Mungu. 



24 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU 



“Katika zama 
za dola ya 
Uthmaniyyah, 
wakfu ziliibu- 
ka kuwa asasi 
ya hazina 
ambapo 
mali zilisam- 
bazwa katika 
jamii. Badala 
ya matajiri 
kujilimbikizia 
mali kwa 
maslahi yao 
binafsi na 
familia zao, 
matajiri hao 
walizitoa 
mali zao kwa 
maslahi ya 
jamii yao 
kwa ajili ya 
Mwenyezi 
Mungu 
Mtukufu.” 


hiyo, unaweza kulitumia kama Mwenyezi Mungu 
atakavyokuelekeza.”'’ 

Riwaya zinasema kuwa baada ya mazun- 
gumzo haya, Abu Talha (r.a) alikwenda shambani 
kutekeleza uamuzi wake. Alipofika shambani al- 
imkuta mkewe kakaa chini ya kivuli cha mti. Abu 
Talha hakuingia shambani. 

Mke wake akauliza: “Ewe Abu Talha! Kwa 
nini unasubih nje, kwa nini hauingii?” Abu Talha 
akasema: 

“Siwezi kuingia, nawe pia unatakiwa kuchukua 
vitu vyako na utoke.” Kutokana na jibu hili ambalo 
hakulitarajia mkewe aliuliza kwa mshangao: “Kwa 
nini ewe Abu Talha? Je shamba hili si letu?” 

Hapana, kuanzia leo shamba hili ni la masi- 
kini wa Madina,” alisema. Aliendelea kumueleza 
mkewe habari njema inayopatikana katika Aya 
hiyo na kueleza kwa hamasa kuhusu sadaka aliy- 
oitoa. 

Mkewe akauliza: “Je umelitoa kwa niaba yetu 
sote au kwa niaba yako wewe binafsi?” 

Akajibu: “Kwa niaba yetu wote.” Akasikia 
maneno yafuatayo kutoka kwa mkewe kwa utu- 
livu kabisa: “Mwenyezi Mungu akuridhie ewe Abu 
Talha! Nilikuwa na mawazo hayohayo nilipowaona 
masikini wanaotuzunguka, lakini sikupata ujasiri 
wa kukwambia. Mwenyezi Mungu aikubali sada- 
ka yetu. Ninaondoka shambani na kuja pamoja 
nawe!” 


4. Tazama, Bukhari, Wasaya, 17. 




Ustaarabu wa Wakfu 25 


Siyo vigumu kutabiri hali ya furaha ambayo in- 
geshamiri ulimwenguni iwapo sifa hii ya kimaadili, 
kama ya Abu Talha, ingekuwa imeshamiri ulim- 
wenguni kote. 

Wauthmaniyya, ambao walionyesha juhudi 
kubwa katika kufuata nyayo za Mtukufu Mtume wa 
Mwenyezi Mungu (s.a.w) na maswahaba wake, 
kwa moyo imara walianzisha taasisi mbalimbali za 
heri na kuzifanya kuwa kipaumbele chao. Kuto- 
kana na hali hiyo, katika zama za Wauthmaniyya, 
wakfu zilistawi, kwa idadi na ukubwa. Katika zama 
za dola ya Uthmaniyyah, wakfu ziliibuka kuwa 
asasi ya hazina ambapo mali zilisambazwa ka- 
tika jamii. Badala ya matajiri kujilimbikia mali kwa 
maslahi yao binafsi na familia zao, matajiri hao 
walizitoa mali zao kwa maslahi ya jamii yao kwa 
ajili ya Mwenyezi Mungu Mtukufu. 



Katika kipindi cha Dola ya Uthmaniyyah, 
wakfu zilifikia kiwango ambacho siyo tu kwamba 
ziliyakidhi mahitaji ya wanadamu pekee, bali pia 
zilihusisha mahitaji ya wanyama na hata mimea. 
Ummah huu adhimu ulioishi kwa misingi ya Uis- 
lamu na kuwahudumia Waislamu wote, ulionye- 
sha huruma ya Uislamu isiyokuwa na mipaka kwa 
ulimwengu wote. Waliasisi maelfu ya wakfu katika 
dola yote na hawakuacha jeraha lolote bila kuti- 
biwa. 

Wauthmaniyya waliitumia kauli ya Mtume 
(s.a.w) isemayo: "Mbora wa watu ni yule anaye- 
wafaa zaidi watu” (Suyut, Al-Jami' a-Saghir, juzuu II, 8) 
kama kanuni yao na kuanzisha taasisi mbalimbali 
kubwa na za kudumu. 


"Mbora wa watu 
ni yule anayewa- 
faa zaidi watu” 

(Suyut, Al-Jami’ 
a-Saghir, Juzuu 
II, 8) 



26 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU 



Huduma na juhudi mbalimbali za waqfu zili- 
zoanzishwa katika zama za Dola ya Uthmaniyya 
zilijumuisha eneo kubwa sana. Mambo mbalim- 
bali yaliyoonyeshwa, kulingana na mabadiliko ya 
wakati na mahali, yanaashiria asili yenye nguvu 
ya waqfu. 

Hata kama ni vigumu kuainisha na kuorod- 
hesha maeneo yote ya huduma na shughuli za 
waqfu, tunaweza kuashiria maeneo kadhaa ya 
muhimu kama ifuatavyo: 


Huduma 
najuhudi 
mbalimbali 
za wakfu 
zilizoanzishwa 
katika zama 
za Dola ya 
Uthmaniyya 
zilijumuisha 
eneo kubwa 
sana. Mambo 
mbalim- 
bali yali- 
yoonyeshwa 
na kushu- 
ghulikiwa, 
kulingana na 
mabadiliko 
ya wakati na 
mahali, yanaa- 
shiria asili 
yenye nguvu 
ya wakfu. 


- Ujenzi na utunzaji wa misikiti, mabweni ya 
wanafunzi wa mafunzo ya kiroho, nyumba za ku- 
lala wageni na maeneo matukufu. 

- Taasisi za kielimu, kama vile vyuo (colleg- 
es), shule za Our’an na taasisi nyingine za kitaa- 
luma na kielimu. 

- Hoteli, nyumba za kupumzikia wasafiri, 
hosteli, mabafu na hospitali 

- Misikiti midogo midogo, maktaba na ny- 
umba za wageni 

- Visima, mifereji, daraja na chemchem 

- Migahawa ya umma, vituo vya kulelea watoto 

- Kuwakomboa watumwa 

- Kuwasaidia masikini kwa kuwapatia fueli 

- Kuwasaidia watumishi kununua na ku- 
badilisha vikombe na sahani walizozivunja 

- Kuwasaidia mabinti yatima kwa kuwa- 
fanyia maandalizi ya ndoa zao 



Ustaarabu wa Wakfu 27 


- Kuwasaidia wanaodaiwa kulipa madeni yao 

- Kuwasaidia wajane na mafukara 

- Kuwasaidia watoto wa shule kwa kuwapa- 
tia chakula na mavazi 

- Kuwafurahisha watoto waliotelekezwa ka- 
tika kipindi cha sikukuu za kidini 

- Kushughulikia huduma za mazishi ya watu 
masikini 

- Kuwapatia ulinzi na usalama wazee na 
wanawake wasiokuwa na makazi 

Mbali na hayo, Wauthmaniyyah walianzisha 
wakfu katika kila eneo linalohitajika, na kuubadili- 
sha ustaarabu wao kuwa wa wakfu. Kwa kweli, 
wakfu zinaweza kuhesabiwa kuwa ni alama inay- 
oipambanua Dola ya Uthmaniyyah. 

Tungependa kuelezea kipengele kimoja cha 
umuhimu wake katika kuonyesha mfano wa wer- 
evu wa kidini wa watangulizi wetu. Wakfu kadhaa 
wa kadhaa zilianzishwa kwa ajili ya kuihudumia 
miji mitukufu ya Makkah na Madina, ambazo kwa 
ujumla zilijulikana kama “Wakfu za Haramain (miji 
miwili mitukufu ya Makkah na Madina)”. Ili kuhak- 
ikisha amani, utulivu na ustawi wa maeneo hayo 
matukufu, mtu angeweza kuona aina hizo za 
Wakfu zikiwekwa kila mahali kutoka Ulaya ya Kati 
mpaka Yemen na maeneo hayo matukufu yali- 
wekewa uongozi wake maalumu. Mbali na map- 
ato yaliyotokana na wakfu hizi, karibu masultani 
wote wa Kiuthmaniyyah walikuwa wakituma za- 
wadi kwenye maeneo haya matukufu na mae- 



Hisia ya 
kuwasaidia 
wengine 
katika jamii 
ya Kiuthmani- 
yya iiifikia 
kiwango cha 
haii ya Juu 
kiasi kwamba, 
kama tuiivyoe- 
ieza hapo 
awaii, sio tu 
watu baii pia 
wanyama na 
hata mimea 
iiipewa uiinzi 
na hifadhi. 





28 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU 



neo ya jirani wakati wa sherehe za kila mwaka za 
kuweka sitara mpya kwenye Ka’bah. Desturi hii 
iliyojulikana kama “surre alayi’^, iliendelea mpa- 
ka Dola hii ilipofikia ukomo wake. Wakati huo, 
zawadi hizi zilikuwa nyingi za kiwango kikubwa. 
Hili linaonekana pale ambapo Sharif Hussain na 
washirika wake walipofanya uasi dhidi ya Dola ya 
Uthmaniyya wakati wa Vita vya kwanza vya dunia, 
Fakhriddin Pasha, ambaye alikuwa akiulinda mji 
wa Madina dhidi ya waasi, aliziweka zawadi hizi 
ndani ya masanduku na kuzituma mjini Istanbul 
kwa lengo la kuzilinda zilinyakuliwa. Idadi ya ma- 
sanduku zaidi ya mia tatu inaonyesha ukubwa na 
wingi wa zawadi zilizokuwa zikitumwa huko na 
Wauthmaniyya. 


Huduma zilizotolewa katika ardhi hizo tuku- 
fu kupitia wakfu zilizoanzishwa na Masultani wa 
Kiuthmaniyya, viongozi wa serikali wahisani ka- 
tika jamii ya Kiuthmaniyya zilitambuliwa na kush- 
ukuriwa na ulimwengu wote wa Kiislamu. 


Kila mtu 
katika jamii 
ya Uthmani- 
yya, kuanzia 
Masultani 
mpaka watu 
wa kawaida, 
walikuwa na 
dhamiri, ufa- 
hamu na hisia 
za uhisani. 


Aina nyingine yenye kukumbukwa ya wakfu 
ni ile iliyoanzishwa kwa ajili ya kuwahifadhi wazee 
na wanawake tegemezi. Badala ya kuwasaidia 
kwa namna ya moja kwa moja, zilianzishwa wakfu 
mbalimbali kwa lengo la kuwapatia sufu na pamba 


5. “surre alayi: ni pesa, dhahabu na zawadi zilizotumwa katika 
mwezi wa Rajab kwa msafara maalumu kutoka kwa masultani 
wa Kiuthmaniyya kwa lengo la kuzigawa kwa watu wote wa 
Makkah na Madina, kuanzia watu maskini mpaka matajiri. 
(Tazama Munir Atalar, Surre-i Humayun ve Surre Alaylari, 

Diyanet i§leri Ba|kanligi yayinlari, Ankara, 1991, uk. 2) 




Ustaarabu wa Wakfu 29 


ya bure ili watengeneze bidhaa zinazotokana na 
malighafi hiyo. Kutokana na kazi yao hii waliweza 
kupata mshahara wa kujisaidia. Kwa namna hii, 
wakati wakiwa ukingoni mwa uhai wao, wakfu hizi 
ziliwasaidia kuishi maisha ya amani na ya heshima. 

Hisia ya kuwasaidia wengine katika jamii ya 
Kiuthmaniyya ilifikia kiwango cha hali ya juu kiasi 
kwamba, kama tulivyoeleza hapo awali, siyo tu 
watu bali pia wanyama na hata mimea ilipewa 
ulinzi na hifadhi. Katika zama za Uthmaniyya, 
hospitali za wanyama zilianzishwa kwa lengo la 
kuwahudumia ndege walioshindwa kuhama na 
kuruka kutoka na kuumwa,. Ndege hao ni kama 
vile korongo n.k, na gharama za kuwahudumia 
ziligharamiwa na wakfu. Akistaajabishwa na hisia 
hii, afisa wa jeshi la Kifaransa Comte de Bonneval 
(14 Juiai 1675-Machi23,1747) anazungumzia kuhusu 
siku alizokaa katika ardhi za Wauthmaniyya: 

“Ni kawaida kabisa kuwaona Waturuki walio- 
vuka mipaka ya kawaida ambao walikuwa wakiji- 
tolea pesa kuwapa wafanyakazi wamwagilie maji 
kwenye miti kwa lengo la kuilinda isikauke.” 

Kwa kuwa uanzishaji wa wakfu unahitaji ki- 
wango fulani cha ukomavu wa kiroho, muongozo 
wa murshid kamil au walimu kamili wa Kisufi ndi- 
yo walioongoza juhudi hizo. Matunda ya mafunzo 
ya kiroho, ikiwa ni pamoja na ithaar, ukarimu na 
Ikhlasi, ni mambo yaliyofaa kwa ajili ya lengo hili. 

Makazi maalumu ya wanafunzi wa kiroho 
(madarwesh) vilikuwa ni vituo vya mafunzo ya ki- 
roho kwa kila mtu katika jamii ya Kiuthmaniyya. 
Vilikuwa vituo vya kuuteka “utamaduni simulizi” na 



Kwa mujibu 
wa maneno 
ya Mtukufu 
Mtume (s.a.w) 
mwanamke 
mmoja al- 
isamehewa 
dhambi zake 
kwa sababu 
tu ya kumpa 
maji mbwa 
mwenye kiu. 
Kwa upande 
mwingine, 
mwanamke 
mwingine 
aliadhibiwa 
katika moto 
kwa sababu 
ya kumuacha 
na njaa paka 
mwenye njaa 
na kumsaba- 
bishia kifo. 



30 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU 



“Kama 
ambavyo 
mtangulizi 
wako Sultani 
Suleyman 
alileta maji 
kutoka ka- 
tika milima ya 
Strandzha na 
kuwaondolea 
watu kiu, 
nawe pia una- 
takiwa kuleta 
kuni kutoka 
katika milima 
ya Bolu na 
kuigawa kwa 
watu wako.” 

Aziz Mahmud 
Hudayi (q.s.) 


kufikia ukomavu wa kimaadili. Ukomavu wa kiro- 
ho uliopatikana katika vituo hivi ilikuwa mojawapo 
ya vichocheo vikubwa katika kuanzisha wakfu na 
kueneza mshikamano na umoja miongoni mwa 
wanajamii. Kutokana na ukweli huu, vituo hivi 
vyenyewe pia vilikuwa wakfu. Wanafunzi wengi 
kutoka katika vituo hivi walifikia sifa ya vakfinsan 
yaani mtu aliyejitoa wakfu, na kuacha taasisi kad- 
haa za heri baada ya mauti yao. 

Baadhi ya taasisi za heri zilizoanzishwa kuto- 
kana na matunda ya juhudi hizi za heri zimeende- 
lea kuwepo mpaka sasa na zinaendelea kutoa hu- 
duma kwajamii. Baadhi ya misikiti, visima, kambi 
za kijeshi, hospitali na huduma nyingine za hisani 
ni kumbukumbu zilizobaki zinazotukumbusha enzi 
za Wauthmaniyya. 

Kila mtu katika jamii ya Uthmaniyya, kuanzia 
Masultan mpaka watu wa kawaida, walikuwa na 
dhamiri, ufahamu na hisia za uhisani. MurshidKa- 
m/7waliwahamasisha na kuwashajiisha watu kuwa 
wakarimu. Aziz Mahmud Hudayi, kwa mfano, al- 
iandikia katika barua yake aliyomtumia Murad III: 

“Kama ambavyo mtangulizi wako Sultan 
Suleyman alileta maji kutoka katika milima ya 
Strandzha na kuwaondolea watu kiu, nawe pia 
unatakiwa kuleta kuni kutoka katika milima ya 
Bolu na kuigawa kwa watu wako.” 

Dola ya Uthmaniyya, ambayo ilitawala eneo 
kubwa la dunia na kuacha athari katika historia, 
ilihakikisha amani na utulivu katika jamii kupitia 
taasisi za heri. Tajiri kwa masikini, mwenye nguvu 
au mnyonge, wote waliishi katika udugu wa ki- 




Ustaarabu wa Wakfu 31 


roho. Kupitia taasisi za heri, jamii ya Kiuthmani- 
yya ilifikia kiwango cha juu kabisa cha “uadilifu wa 
kijamii”, kiwango ambacho bado kinatafutwa na 
mataifa mbalimbali katika zama hizi. 

Inashangza kuwa “Riwaya” kama literary 
genre haikudhihiri mpaka siku za mwisho za 
Dola hii. Mwandishi wa Kituruki, Cemil Merig kwa 
mshangao mkubwa anaelezea sababu ya jambo 
hilo kama ifuatavyo: 

“Katika jamii ya Kiuthmaniyyah hapakuwepo 
na janga la kutengenezea riwaya.” 

Hata kama “huruma” imekubaliwa kama moja 
ya misingi ya Ukristo, taasisi za heri huko Maghar- 
ibi, ambazo ni alama ya sifa hii, siyo jumuishi kama 
ilivyo katika ulimwengu wa Kiislamu. Kutokana na 
maelezo ya mabalozi wa nchi za Magharibi na 
watendaji katika Dola ya Uthmaniyyah tunapata 
kuelewa kuwa hata taasisi zilizopo sasa hivi katika 
nchi za Magharibi zilianzishwa kutokana na ush- 
auri na maoni yao. Maelezo ya balozi mashuhuri 
wa Kifaransa ni mfano halisi wa kumbukumbu hizi, 
zinazojumuisha aina hii ya kukiri. 

Jambo lingine la kukumbukwa zaidi ni kuwa, 
Wauthmaniyya walikuwa waangalifu sana kuhak- 
ikisha kuwa mtoaji na mpokeaji sadaka hawa- 
juani. Kupitia utamaduni huu, watoaji wa sadaka 
walilindwa dhidi ya hatari ya unafiki. Kwa kuwa 
sadaka ziligawiwa kupitia misikiti na vituo vya kiro- 
ho, ilisaidia pia kuimarisha hali ya kiroho ya jamii. 

Tunapata kuishuhudia hisia hii katika wakfu 
iliyotolewa na Sultan Mehmed II: 



Sultani Me- 
hmed aliweka 
kanunikadhaa 
za heshima 
zenye maadili 
ya kuwasaidia 
maskini. 
Alichukua 
tahadhari hata 
katika mambo 
madogo kama 
vile “kutema 
mate ho- 
vyo.” Wakati 
akiamrisha 
mgonjwa 
kulishwa ka- 
tika nyama ya 
misitu ya hifa- 
dhi, alikataza 
pia kuwinda 
katika kipindi 
cha kuata- 
mia mayai 
ili kulinda 
“mizania ya 
kiikolojia ya 
mazingira.” 



32 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU 



Ni vigumu 
kujua kwa 
uhakika 
idadi haiisi 
ya wakfu 
ziiizoanzishwa 
katika zama 
za Doia ya 
Uthmaniyya. 
Hata hivyo, 
karibu wakfu 
zipatazo 26, 
300 zimehe- 
sabiwa, idadi 
ambayo tayari 
ni daiiii tosha 
inayoonyesha 
Jinsi watan- 
guiizi wetu 
waiivyokuwa 
na moyo wa 
ithaar, yaani 
uungwana. 


“Mimi, Mfunguzi wa istanbui na mja mny- 
enyekevu Suitan Mehmed, nimetoa wakfu vipande 
136 vya maduka yangu katika eneo ia Tsiik katika 
mji wa istanbui, ambaio niiiiinunua kwa pesa zan- 
gu mwenyewe, kwa masharti yafuatayo: 

Kwa mapato ya eneo iiiiiotajwa, nimeteua 
watu wawiii kwa kiia mtaa wa istanbui. Watu hawa 
watatembea katika kiia mtaa na ndoo ya majivu 
na chokaa, na watafunika mate na makohozi ya 
watu kwa majivu na chokaa. Watapata akcha 20 
kwa huduma yao ya kiia siku. 

Aidha, nimeteua madaktari 10 maaiumu wa 
upasuaji, madaktari 10 wa kawaida na wauguzi 3 
watakaoshughuiikia majeraha ya watu. Watakuwa 
wakitoka katika siku maaiumu za mwezi, na wat- 
agonga katika kiia miango biia kubagua. Wataan- 
gaiia kama kuna mgonjwa yeyote, na kama yupo, 
watamsaidia. Kama hakuna tiba ya ugonjwa, 
watampeieka mgonjwa husika kwenye hospitaii 
ya Dar-ai Ajaza na kutibiwa biia maiipo yoyote. 

Kwa bahati mbaya kama kutakuwepo na 
njaa, siiaha 100 zitatoiewa kwa wawindaji. Watak- 
wenda kuwinda isipokuwa kama wanyama hao 
watakuwa katika kipindi cha kuatamia mayai na 
vifaranga katika miiima ya Baikan, hivyo wataen- 
deiea kumpa chakuia mgonjwa. 

Aidha, famiiia za mashahidi waiiouawa kati- 
ka vita na masikini wa istanbui watapata chakuia 
kutoka katika migahawa ya wakfu yangu. Kama 
hawawezi kuja mgahawani wao wenyewe, wa- 
tapeiekewa chakuia chao wakati wa usiku wa giza 
pasipo kujuiikana na yeyotei..." 



Ustaarabu wa Wakfu 33 


Kama inavyoonekana katika wakfu hii, Sultan 
Mehmed aliweka kanuni kadhaa zenye heshima 
za maadili ya kuwasaidia masikini. Alichukua ta- 
hadhah hata katika mambo madogo kama vile 
“kutema makohozi.” Wakati akiamrisha mgonjwa 
kulishwa katika nyama ya misitu ya hifadhi, alika- 
taza pia kuwinda katika kipindi cha kuatamia 
mayai ili kulinda “mizania ya kiikolojia ya mazingi- 
ra.” Mbali na huruma na upendo alikuwa nao kwa 
watu wake, vilevile alilinda na kutunza ustawi wa 
wanyama. 

Karne tano zilizopita, muda mrefu kabla ya 
mjadala unaoendelea sasa juu ya “uchafuzi” na 
“mabadiliko ya ikolojia,” utunzaji wa mazingira 
ulikuwa madhubuti kwa njia rasmi kabisa - huo 
ukiwa ni mfano adhimu na tunaotakiwa kuuiga 
kutoka katika historia yetu. 

Ugavi wa chakula kwa familia za mashahidi 
waliouawa katika vita uliokuwa ukifanywa wakati 
wa usiku wa giza ni mfano mwingine mzuri un- 
aoonyesha Ikhlasi yao katika kulinda heshima na 
utu wa watu. Hili pia ni mfano bora kwa vizazi vya 
baadaye. 

Vilevile tunahitaji kueleza hapa kuwa kwa 
kusoma yale yaliyokuwa yakihudumiwa na wak- 
fu inatosha kutuonyesha jinsi watu walivyokuwa 
wameunganishwa na hisia za huruma na mshika- 
mano katika jamii ya Kiuthmaniyya, wakiishi ka- 
tika Uislamu kwa maana yake yote. 

Fikiria jamii ambayo watu huweka maua me- 
kundu mbele ya nyumba yenye mgonjwa, hivyo 
watu wanaopita wajue kuwa wanatakiwa kukaa 



Ni rahisi 
kuwafikia 
maskini 
ambao wa- 
naeieza shida 
zao waziwazi. 
Tunatakiwa 
kuwatafuta 
na kuwapata 
waie wenye 
aibu mno ya 
kueiezea sh- 
ida zao na tu- 
wasaidie kwa 
siri iii kuiinda 
utu wao. 



34 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU 



Fikiria, jamii 
ambayo watu 
huweka maua 
mekundu 
mbeie ya ny- 
umba yenye 
mgonjwa, 
hivyo watu 
wanaopita 
wajue kuwa 
wanatakiwa 
kukaa kimya 
na kutofanya 
ghasia, na pia 
kuheshimu 
haki za ny- 
umba husika. 


kimya na kutofanya ghasia, na pia kuheshimu 
haki za nyumba husika. Kwa kweli, ni vigumu mno 
kuielezea kwa ukamilifu hisia na ukomavu una- 
otokana na historia ya Dola ya Uthmaniyya katika 
kitabu kidogo kama hiki; kwa sasa tunatosheka na 
mifano tuliyoitaja. 

Ni vigumu kujua kwa uhakika idadi halisi ya 
wakfu zilizoanzishwa katika zama za Dola ya Uth- 
maniyya. Hata hivyo, karibu wakfu zipatazo 26, 
300 zimehesabiwa, idadi ambayo tayari ni dalili 
tosha inayoonyesha jinsi watangulizi wetu walivy- 
okuwa na moyo wa ithaar.® 

Kazi iliyofanywa na taasisi za heri zilikuwa 
na umuhimu mkubwa kihistoria katika nyakati 
ngumu. Baada ya kupoteza maeneo makubwa ya 
ardhi huko Rumelia kutokana na kushindwa katika 
Vita vya Urusi na Uturuki (1877 -1878) na kuwa- 
sili kwa mamia kwa maelfu ya wahamiaji katika 
mji wa Istanbul, wakfu zilifanya kazi kubwa mno 
zaidi ya Dola na serikali ya Wauthmaniyya ka- 
tika kuwasaidia. Kwa muda mrefu, taasisi za heri 
ziliwapatia chakula na makazi. Kadhalika huduma 
mbalimbali zilitolewa wakati wa miaka ya tabu ya 


6. “Katika Dola ya Uthmaniyyah, pindi mtu anapoanzisha taa- 
sisi ya kheri alitakiwa kuandikisha hati ya wakfu wake kwa 
jaji na kisha kuisajili kwenye ofisi inayohusika na usajili. Hati 
za wakfu zilizosajiliwa zimewekwa katika hazina ya Vakiflar 
Genel Mudurlugu mjini Ankara. Kuna hati za wakfu 26,300 
katika hazina hiyo. Hata hivyo idadi ya taasisi za kheri zi- 
nazokadiriwa kuwepo katika Dola ya Uthmaniyya inaweza 
kujulikana tu kwa kufanya uchunguzi katika ofisi za usajili za 
miji.” (Tazama Ziya Kazici, Islami ve Sosyal Agidan Vakiflar, 
uk. 43-44). 





Ustaarabu wa Wakfu 35 


Vita vya Balkan na Vita vya kwanza vya Dunia. 
Mamilioni ya watu waliweza kuishi tu kwa msaada 
wa wakfu za heri za Wauthmaniyya. Mfano wa 
hivi karibuni ni tetemeko la ardhi la Marmara, lililo- 
tokea Agosti 17, 1999. Kumbukumbu za huduma 
za kijamii zilizotolewa na wakfu mbalimbali bado 
ni mbichi kabisa katika akili na nyoyo za taifa letu. 
Lakini, taasisi za heri, hazipo tu kwa ajili ya nyaka- 
ti za majanga bali kwa ajili ya mahitaji ya kudumu 
ya watu wanyonge. Hii ndiyo kazi ya kwanza na 
ya msingi ya wakfu. 



Kwa hakika, hata katika nyakati za ustawi, 
wamekuwepo watu ambao hawafikiwi na mikono 
ya serikali ambao wanahitaji msaada. Daima taa- 
sisi za heri zilianzishwa kwa ajili ya kuwahudumia 
watu hao. Tunaweza kutumiawakfu mbalimbali za 
Sokollu Mehmed Pasha kama mfano. Sokollu Me- 
hmed Pasha kwa asili alitokea Serbia na alikuwa 
Muislamu wa kweli. Alikuwa mmoja katika ma- 
waziri wakuu wenye mafanikio katika utawala wa 
Wauthmaniyya, ambaye alihudumu katika kipindi 
cha ustawi wa Dola hiyo. Mtu huyu adhimu alijenga 
misikiti, mifereji ya maji, vyuo na suhula nyingin- 
ezo, na kuzitoa kama wakfu kwa ajili ya maslahi 
ya umma.^ Ni jambo lenye kujenga sana kujifunza 
anachosema Evliya Celebi kuhusu wakfu wake: 


7. Mbali na taasisi zake za kheri mjini Rumelia, yeye pia ali- 
jenga misikiti miwili mikubwa mjini Istanbul. Msikiti mmoja 
ni msikiti ulio katika eneo la Azarkapi, ambao una huduma 
kubwa sana ya maji. Mwingine ni “msikiti wa Shahid Mehmed 
Pasha”, ulioko katika njia itokayo kwa Sultan Ahmed kwenda 
Kumkapi. 


“Wahuzunikie 
watu watatu: 
mtu mwenye 
busara aiiye 
baina ya wa- 
jinga, tajiri aii- 
yefukarika na 
mheshimiwa 
anayepoteza 
heshima ya 
watu.” 





36 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU 



“...Mgeni akija kutoka mashambani katika 
nyakati za katikati ya usiku, mfungulieni miango 
aingie. Apewe katika chakula kilichoandaliwa. La- 
kini katika hali yoyote ile msimuache kukaa nje. 
Lazima apewe malazi wakati wa usiku. 


Wakati wa asubuhi, mhudumu ataita kwa sau- 
ti kama mpigambiu wa mji: 


“Enyi Ummah wa Muhammad! Je mali, uhai, 
vipandwa na mavazi yenu yamekamilika? Hamhi- 
tajii chochote?” wageni wakijibu wote kwa pamoja: 
“Kila kitu kipo sawa. Mwenyezi Mungu airehemu 
roho ya mhisani!” basi bawabu afungue mlango 
wakati wa alfajiri. 


Mtu mmoja 
alimuuliza 
Mtume (s.a.w), 
“Ni aina gani 
ya matendo 
bora katika 
Uislamu?” 
Mtume (s.a.w) 
akajibu, 
“Kuwalisha 
(chakula) na 
uwasalimie 
wale unaowa- 
Jua na wale 
usiowajua” 
(Bukhari, Kitab 
al-lman, 6) 


Kisha waombeeni dua na muwausieni mki- 
waambia, “Kuweni makini! Tembeeni kwa uan- 
galifu! Msisuhubiane na watu wageni! Nendeni na 
Allah akusaidienil...” 

Nukuu ifuatayo kutoka katika wakfu wa Naqb 
al-Ashraf® Esad Efendi unaonyesha huruma na 
upendo uliokuwa ndani ya moyo wake: 

“...Mahitahi yote ya wazee, masikini na wag- 
onjwa wasioweza kujihudumia yashughulikiwe. Vile 
vile maandalizi ya ndoa za mabinti masikini, walio 
katika umri wa kuolewa yanunuliwe kwa ajili yao." 

Kwa kipindi cha karne nyingi, miradi ya heri ili- 
yojengwa na watangulizi wetu wenye huruma hay- 
akuwashangaza waandishi waadilifu wa kimang- 


8. Naqib al-Ashraf: ni Jina la cheo walililopewa makarani wa- 
lioteuliwa na serikali kwa ajili ya kuwahudumia watu wa ukoo 
wa Mtume (s.a.w). 




Ustaarabu wa Wakfu 37 


haribi peke yao, baii pia waie ambao mara zote 
waiikuwa wakiandika makaia zenye upendeieo 
dhidi ya Waturuki. ismaii Hami Danismend anatoa 
mifano kadhaa inayohusu jambo hiii katika kitabu 
chake kiitwacho “Eski Turk Seciye ve Ahiaki”. Kwa 
mfano, msafiri maarufu Du Loir anaeieza katika 
kitabu chake cha safari kiiichochapishwa mjini 
Paris: 

“Nitaeieza kwa muhtasari desturi na ada za 
Waturuki kama ifuatavyo: huruma yao haikuwae- 
nea binaadamu peke yao, baii pia wanyama. 
Kuna nyumba za wageni zijuiikanazo kama ima- 
ret katika ardhi yote ya Wauthmaniyya. Kutokana 
na sharti ia mtu aiiyetoa wakfu, nyumba hizi zina- 
wasaidia watu wenye shida biia kujaii dini zao. 
Wasafiri wanaweza kukaa humo kwa siku tatu na 
kupata sahani ya chakuia kiia siku. 

Mbaii na hizi imaret, viieviie kuna majengo 
ya umma pembezoni mwa barabara zijuiikanazo 
kama nyumba za wasafiri, ambazo miiango yake 
iko wazi kwa kiia mtu. 

Baadhi ya Waturuki huweka chemichemi za 
maji kando kando mwa barabara iii kukata kiu ya 
wasafiri. Wengine hujenga chemichemi za maji 
ndani ya miji kwa ajiii ya wakazi wake na ku- 
waajiri wafanya kazi wa kuhudumia watu katika 
chemichemi hizo. 

Matajiri hutembeiea magereza, huwatafuta 
watu waiiofungwa kwa sababu ya madeni na 
kuwakomboa kwa kuwaiipia madeni yao. Viie viie 
wanawatafuta masikini ambao wanaona haya 



“Ambaye 
ameumba 
mauti na uhai 
ili kukujaribu- 
ni nani mion- 
goni mwenu 
mwenye 
vitendo vizuri 
zaidi. Na Yeye 
ni Mwenye 
nguvu na 
Mwenye 
msamaha.” 
(Qur’an 67: 2) 



38 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU 



“Muislamu 
anapopanda 
mti au kulima 
bustani, kisha 
ndege, watu 
au wanyama 
wakala katika 
miti hiyo hiyo 
huhesa- 
biwa kuwa ni 
sadaka kwa 
niaba yake.” 
(Muslim, Mu- 
sakat, 10) 


mno kueleza shida zao na huwasaidia kwa namna 
ya siri ili kulinda heshima yao.” 

Corneille Le Bruyn anaandika katika uchun- 
guzi wake kama ifuatavyo: 

“Ni ukweli usiokanushika kuwa Waturuki wa- 
napenda mno kazi za kujitolea na za hisani kuliko 
hata Wakristo. Hii ndiyo sababu kwamba kuna 
ombaomba wachache mno katika jamii ya Kiuth- 
maniyya. 

... Waturuki ambao hawana pesa za kutosha 
kutoa sadaka hufanya kazi ili kuwasaidia wen- 
gine. Ikibidi watafanya kazi barabarani; watajaza 
maji kwenye matanki yaliyo kando kando mwa 
barabara; yanapotokea mafuriko huwasaidia watu 
kuwaondoa katika maeneo yaliyojaa maji. Wana- 
fanya kazi na huduma nyingi za kijamii, na hawa- 
hitaji kulipwa chochote kwa kazi zao hizo. Kwa 
hali hiyo, wakipewa malipo kwa huduma zao wa- 
nazozifanya, hukataa na kusema kuwa yote wal- 
iyoyafanya wameyafanya kwa ajili ya Mwenyezi 
Mungu pekee.” 

Katika suala hili, uchunguzi wa Mouradgea 
d’Ohsson ni wenye kushangaza mno: 

“Katika ngazi zote za jamii, wazazi na ndugu 
hujaribu kuwa mfano mwema kwa watoto wao na 
kuwazoesha kushiriki katika kazi za heri. Matokeo 
ya tabia hizo njema, kama vile ukarimu na huru- 
ma, sifa hasi kama vile ubinafsi, ubahili na uroho 
huondoka na mahala pake huingia tamaa na hisia 
za kusaidia wengine. Hivyo, Waislamu hawajawa- 



Ustaarabu wa Wakfu 39 


hi kukabiliwa na ugumu katika kufanya mambo ya 
heri, wameyapita mataifa yote katika suala hili.” 

Nukuu ifuatayo inatoka katika barua alio- 
andikiwa baba kutoka kwa mwanaye aliyekuwa 
akitibiwa katika hospitali ya Waislamu, na kuonye- 
sha jinsi taasisi za heri zilivyofanikiwa katika ku- 
wahudumia na kuwajali wenye shida. 

“Baba yangu mpendwa! Umeniuliza kama 
ninahitaji pesa. Nitakaporuhusiwa kutoka hospi- 
tali, nitapewa suti na vipande vitano vya dhahabu, 
na hivyo sitohitaji kufanya kazi kwa muda. Kwa 
sasa huna haja ya kuuza mifugo yako... 

Sitamani kutoka hospitali. Vitanda ni laini, 
shuka ni safi na nyeupe, na blanketi ni kama ma- 
hameli. Kuna bomba la maji katika kila chumba. 
Vyumba vyote huwekwa joto wakati wa usiku wa 
baridi. Watu wanaotupatia matibabu ni wema na 
wana huruma mno. Karibu kila siku, wagonjwa 
wenye siha ya kutosha wanapewa kuku na nya- 
ma ya kondoo kama chakula. Mwenzangu katika 
kitanda cha jirani alijifanya kuwa hajapona ili tu 
aweze kula kuku watamu waliokaangwa kwa wiki 
moja zaidi. Lakini daktari mkuu alimtilia shaka na 
kumruhusu kwenda nyumbani baada ya kumpa 
mkate na kuku, hali iliyothibitisha kuwa alikuwa na 
afya njema. Hivyo tafadhali njoo unione kabla ha- 
wajanipatia kipande changu cha mwisho cha kuku 
wa kukaangwa!” 

Kwa upande mwingine, ni jambo lenye kus- 
taajabisha kujua kwamba taasisi za heri 1400 kati 
ya 26300 zilizothibitishwa zilianzishwa na wa- 
nawake. Miongoni mwao ni Nur Banu Valide Sul- 





Watoto wetu 
wanatakiwa 
kulelewa 
wakijua kuwa 
mmiliki halisi 
wa mali zote 
ni Mwenyezi 
Mungu 
Mtukufu. 

Kama tulivyo 
na wajibu wa 
kuwafundisha 
watoto wetu 
misingi ya dini 
yetu, ndivyo 
tunavyowajibi- 
ka kuwawekea 
kasumba ya 
kupenda infaq 
na kuwazoe- 
sha wajibu wa 
muumini wa 
kuwasaidia 
wenye shida. 





40 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU 



tan® ambaye alikuwa na miradi kadhaa iliyojengwa 
katika pande zote mbili za Anatolia na upande wa 
Ulaya wa Istanbul. Msikiti wa Uskudar Atik Valide 
wenye hoteli ya chakula, chuo, hospitali na bafu 
ni mfano wa kutajwa. Mwanamke huyu alikuwa 
Myahudi. Baba yake, Yasef Nassi, alikuwa mmo- 
jawapo wa wanachama mkubwa wa jamii ya Ki- 
yahudi, ambao walilazimika kuhama ili kukimbia 
mauaji baada Moor kushindwa na majeshi ya 
Kikristo. Kutokana na kumbukumbu za kihisto- 
ria, inaeleweka kwamba Sultan Suleiman Mkuu 
alimuajiri Yasef Nassi katika huduma za kiintel- 
ijensia. Katika zama za utawala wa mtoto wa Ka- 
nuni, Sari Selim, Nassi alitenda baadhi ya mambo 
yaliyokuwa kinyume akajikusanyia mali kwa kutu- 
mia cheo cha kuwa baba mkwe wa Sultan. Hata 
hivyo mfumo ulifanya kazi yake vizuri, maadili na 
hisia za Uislamu zikaweza kupenya ndani kabisa 
ya nyoyo. Binti yake Nur Banu Sultan akawa juu 


“Enyi mlio 
amini! Toeni 
katika tulivyo 
kupeni kabla 
haijafika Siku 
ambayo 
hapatakuwapo 
biashara, wala 
urafiki, wala 
uombezi. Na 
makafiri ndio 
madhaalimu.” 
(Our’an, 2: 

254) 


9. Sifa rasmi iliyokuwa ikiongezwa kwenye majina ya wa- 
nawake wa ukoo wa familia ya kifalme ya Uthmaniyyani 
“Sultan Efendi”. Hii ilikuwa na maana kwamba ima baba 
alikuwa sultan mwenyewe au mmoja wa watoto wa sultan. 
Iwapo mwanamke huyo akiolewa na mtu wa nje ya ukoo wa 
kisultan, mabinti wao walikuwa wakiitwa“Hanim Sultan” na 
watoto wao wa kiume walijulikana kama “Beyzade”, wakiwa- 
nasibisha na mama zao “Sultanzade”. Watoto hao wakiolewa 
au kuoa nje ya ya familia ya kisultan, watoto wao hawakuwa 
wakihesabiwa katika ukoo wa familia ya kisultan. Kwa up- 
ande mwingine, kama mama wa sultan hatokani na familia 
ya kisultan - jambo ambalo kwa kawaida halikuwepo - basi 
sifa yao rasmi iliyokuwa ikiongezwa katika majina yao ni “Val- 
ide Sultan”. Wake wa Masultan walikuwa wakiitwa “Kadin 
Efendi”. Wakiwa zaidi ya mmoja basi nambari ya mpangilio 
iliwekwa kabla ya sifa rasmi. 




Ustaarabu wa Wakfu 41 


kabisa miongoni mwa wanawake wa Kiislamu wa- 
likuwa mstari wa mbele katika kuanzisha miradi 
ya heri. 

Mwanamke mwingine mhisani kutoka katika 
familia ya kisultan ni Mahpeyker Kdsem Valide 
Sultan. Aliweka misingi ya msikiti ujulikanao kama 
Msikiti Mpya. Alijenga msikiti wa Uskudar Qinili uki- 
wa na shule, maji, chuo cha hadith na bafu. Vilevile 
alijenga msikiti katika makutano ya Anadolu. Taasi- 
si ya Wakfu aliyoianzisha kwa lengo la kuwasaidia 
masikini na mabinti yatima wapate kuwa na ndoa ni 
maarufu sana, pamoja na miradi mingine mingi. 



Hata Kdsem Sultan, ambaye anajulikana kwa 
hasira na ukali miongoni mwa wanawake wa Ki- 
sultan, alichukua nafasi yake miongoni mwa watu 
waliokuwa na huruma na upendo kutokana na 
miradi yake ya wakfu. Ingawa aliweka misingi ya 
Msikiti Mpya, hakuweza kuendelea kuishi ili auka- 
milishe. Hatice Turhan Sultan ndiye aliyepata ba- 
hati ya kuukamilisha. Alikuwa na miradi mingine 
ya heri kama vile kujenga shule, vyuo, migahawa 
ya umma, maktaba na huduma za maji. Inasta- 
hili kutaja hapa kuwa alikuwa na sharbati za asali 
zikitengenezwa wakati wa mwezi wa Ramdhani 
na mikesha mitukufu na ikigawiwa kwa waumini 
baada ya Swala ya Magharibi. Hata ubora wa 
asali hiyo ulisajiliwa katika hati za wakfu. Katika 
zama hizo, asali bora kabisa ilikuwa ni ile inayo- 
toka katika mji uitwao Atina, ambao baadaye jina 
lake lilibadilishwa na kuwa Pazar. Iliandikwa ka- 
tika hati ya wakfu kuwa aina hii ya asali inataki- 
wa kununuliwa bila kujali ni ghali kiasi gani. Hili 
pia linaonyesha jinsi hisia na uzuri wa huduma 


“Muislamu 
anapopanda 
mti au kulima 
bustani, kisha 
ndege, watu 
au wanyama 
wakala katika 
miti hiyo hiyo 
huhesa- 
biwa kuwa ni 
sadaka kwa 
niaba yake.” 
(Muslim, Mu- 
sakat, 10) 



42 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU 



bali wema 
ni wa anaye 
muamini 
Mwenyezi 
Mungu na 
Siku ya 
Mwisho na 
Malaika na 
Kitabu na 
Manabii, na 
anawapa mali, 
kwa kupenda 
kwake, jamaa 
na mayatima 
na masikini 
na wasafiri, 
na waombao, 
na katika 
ugombozi, 
na akawa 
anashika Sala, 
na akatoa 
Zaka” 
(Qur’an, 2: 

177) 


za wakfu zilivyokuwa. Vile vile aliacha rasilimali 
zenye utajiri mkubwa kwa ajili ya uendelezaji wa 
huduma za wakfu na kuteua wafanyakazi 116 wal- 
iokuwa wakilipwa mshahara kwa ajili ya usimamizi 
na uendeshaji wa wakfu hizo. 

Pertevniyal Valed Sultan alitoa wakfu wa 
“Masjid Valide” katika mji wa Aksaray na vilevile 
“Masjid Ya Waduud”. Mwanamke huyu pia alijen- 
ga maktaba, mradi wa maji na shule. 

Mwanamke mwingine ni Mihrimah Sultan. Li- 
cha ya silika yake ya unyenyekevu mno, aliaanzi- 
sha miradi kadhaa ya heri, miongoni mwa miradi 
hiyo ni “Masaajid Salatin” au “miskiti ya familia 
ya kifalme”, ambapo mmoja upo Edirnekapi na 
mwingine katika mji wa Uskudar. Ufuatao ni 
mfano mzuri unaoonyesha wema na staha yake. 
Maji safi yalikuwa yameletwa kutoka Makkah na 
Arafat na mke wa Harun Rashid aitwaye Zubayda 
Hanim. Lakini katika utawala wa Sultan Suleiman, 
njia za maji zilikuwa zimeharibika na kujaa kutu. 
Mihrimah Sultan alipogundua hali hiyo, alikwenda 
kwa baba yake Sultan Suleiman na kuomba njia 
hiyo kongwe itengenezwe kwa siri na msanifu 
mkuu Sinan. Mihrimah akajitolea mapambo na 
vito vyake vyote vya madini kwa ajili ya shughuli 
hiyo. Fundi Sinan baada ya kuweka msingi wa 
Masjid Suleymaniye akatoweka kwa muda na 
sababu ya kutoonekana kwake ikawa haijulikani. 
Miongoni mwa uvumi uliojitokeza ni kuwa amek- 
wenda kushughulikia msingi wa msikiti atakaou- 
jenga. Lakini sababu hasa ilikuwa ni kutengeneza 
njia za maji zilizojulikana kama “Ayn-i Zubayda,” 






Ustaarabu wa Wakfu 43 


na iliendelea kuwa siri kwa sababu mfadhili wa 
mradi huo ndivyo alivyotaka. 

Mwanamke mwingine maarufu wa familia ya 
kisultani ni Bezmialem Valed Sultan, ambaye alia- 
cha miradi kadhaa ya heri yenye kukumbukwa. 
Miongoni mwa misikiti aliyojenga, mkubwa kuliko 
yote ni Masjid Valide, ulio jirani na kasri ya Dolma- 
bahce. Daraja maarufu la Galata nalo pia ni mion- 
goni mwa miradi yake mingi ya wakfu. 

Wakfu wake ulioasisiwa mjini Damascus nao 
pia ni muhimu sana. Haya hapa ni masharti mawili 
ya wakfu wake: 

- Kubeba maji safi kutoka Damascus ku- 
wapeiekea mahujaji 

- Kufidia vyombo vitakavyovunjwa na wa- 
fanyakazi wa ndani ili kulitia utu na heshima yao. 

Mradi mwingine bora kutoka kwa mwan- 
amke huyu Bezmialem Valide Sultan ni Hospitali 
ya Guhraba-i Muslimin iliyojengwa kwa ufadhili 
mkubwa kutoka katika mali yake mwenyewe. 
Mradi huu ulianza kutoa huduma zake pamoja 
na msikiti na chemchem ya maji mwaka 1843 na 
mpaka sasa umeendelea kutoa matibabu kwa 
watu masikini katika ummah wa Kiislamu. 

Wake na mabinti wa masultani waliweka 
umuhimu wao mkubwa katika maji na kuanzisha 
miradi mbalimbali katika maeneo yote ya Makkah, 
Arafat na Istanbul. Walijenga mifereji- daraja am- 
bayo imeendelea kuwepo mpaka sasa, wakaka- 
rabati njia za maji na kuupatia maji tele mji wote 
wa Istanbul. 



Matajiri wenye 
kushukuru 
na maskini 
wenye subira 
na kujihesh- 
imu wote 
kwa pamoja 
wanastahiii 
heshima ya 
ubinadamu 
na radhi za 
Mwenyezi 
Mungu. 




44 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU 



Mtu mwingine wa heri katika historia yetu ya 
hivi karibuni, ni Abdulhamid Khan wa pili. Miradi 
yake ya maji ijulikanayo kama “Hamidiye fountains” 
bado ni miongoni mwa maji bora ya chemchem. 

Watangulizi wetu, kwa Ikhlasi kubwa, wal- 
ianzisha miradi mingi ya heri, ambayo walikuwa 
wakiomba dua iendelee kutoa huduma mpaka 
Siku ya Kiyama. Miradi hii siyo tu kwamba ilihudu- 
mia mahitaji ya watu katika zama hizo, bali mingi 
miongoni mwake bado inaendelea kutoa huduma 
na itaendelea kukisaidia kizazi cha sasa katika 
kila uwanja wa huduma za ustawi na maendeleo. 
Miradi hiyo ni athari na alama ya imani, heshima 
na sadaka yenye kuendelea ya watangulizi wetu 
wa Kiuthmaniyya ambayo daima watakumbukwa 
kwayo. 


Ewe Mwenyezi Mungu! Tujaalie kuwa mion- 
goni mwa Waislamu waliojitoa kwa dhati, am- 
bao huwahudumia viumbe kwa ajili ya mapenzi 
kwa Muumba wao na ambao huchunga amana 
Zako kihalali na moyo wa dhati. 


Amin! 


Mtukufu 
Mtume (s.a.w) 
alieleza kuwa 
utajiri na uk- 
wasi wa kweli 
sio wingi 
wa mali bali 
ni utajiri wa 
moyo. 






Sura ya pili 





s 


-Sababu za kupata Rehema na 
Baraka katika 
Dunia na katika Akhera - 


ZAKA NA INFAQ 


A. ZAKA 

Wanadamu ndiyo viumbe bora na 
wenye kuheshimika zaidi miongoni mwa 
viumbe wote. Tofauti zinazopatikana mion- 
goni mwa wanajamii kama vile mwenye 
nguvu na mnyonge, mwenye afya na 
mgonjwa, mwenye elimu na mjinga, tajiri 
na masikini ni mambo yanayohakikisha 
amani na maelewano katika jamii. 

Mali na umasikini ni ngazi mbili muhimu 
na sifa mbili tofauti za makundi ya kiuchu- 
mi na kijamii. Kwa kweli, hali ya kuwa tajiri 
au masikini ni nyenzo za majaribu na miti- 
hani katika ulimwengu huu. Kuwa bora, na 
mali haina maana ya kuwa na umasikini 
siyo sababu ya uduni. Hali zao (za ubo- 
ra) hupimwa na kuangaliwa kulingana na 
mwenendo na tabia ya tajiri na masikini. 
Mwenyezi Mungu ndiye kaweka utajiri na 
umasikini kwa hekima Yake ya Kimungu. 
Mwenyezi Mungu Mtukufu anasema: 



mafakiri waiio zuj- 
iika katika njia za 
Mwenyezi Mungu, 


wasio weza 
kusafiri katika nchp^ 
kutafuta riziki.’Vi 
Asiye wajua haii 
zao huwadhania 
kuwa ni matajiri 
kwa sababu ya 
kujizuia‘''^MUu: 
Utawatambua 
kwa aiama zao; 
hawang’ang’anii 
watu kwa ku- 
waomba. Na kheri 
yoyote mnayo toa, 
basi kwa yakini 
Mwenyezi Mungu 
anaijua.” 
(Qur’an, 2: 273) 








48 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU 



Matajiri wenye 
kushukuru 
na maskini 
wenye subira 
na kujihesh- 
imu wote 
kwa pamoja 
wanastahili 
heshima ya 
ubinadamu 
na radhi za 
Mwenyezi 
Mungu. 


“Kwani wao ndiyo wanaogawa rehema za 
Mola wako Mlezi? Sisi tumewagawanyia baina 
yao maisha yao katika uhai wa duniani, na tu- 
kawanyanyua baadhi yao juu ya wengine kwa 
daraja nyingi; kwa hivyo baadhi yao wanawa- 
fanya wenginewe wawatumikie. Na rehema za 
Mwenyezi Mungu ni bora kuliko hayo wanay- 
oyakusanya.” {Qur an, 43: 32) 

Kama ilivyoelezwa katika Aya hii, Mwenyezi 
Mungu amegawa tofauti kwa kila mtu. Kwa up- 
ande mwingine, kila mtu ana dhima kulingana 
na baraka na neema alizojaaliwa na Mwenyezi 
Mungu. Kwa namna hii uwiano wa kijamii na uad- 
ilifu wa Mwenyezi Mungu hupata kuonekana kwa 
maana yake kamili. 

Waislamu wamefaradhishiwa kutoa Zaka ili 
kuzuia uwezekano wa matajiri kuwaonea masikini 
kutokana na neema ya mali na ili kuzuia masi- 
kini wasiwachukie na kuwaonea husuda matajiri. 
Inahakikisha amani na utulivu katika jamii na ku- 
wafanya wanajamii wawe na mafungamano na 
mshikamano. Kwa kupunguza tofauti za kiuchumi 
baina ya tajiri na masikini, mpangilio wa kiuchumi 
na wa kijamii wa Uislamu unalenga kuzuia tofauti 
hizi zisigeuke kuwa mgogoro wa kijamii. Hivyo ka- 
tika Uislamu msisitizo mkubwa umewekwa juu ya 
utoaji zaka na sadaka. 

Tajiri ataulizwa mbele ya Mwenyezi Mungu 
Mtukufu kuhusu namna alivyozichuma na kuzi- 
tumia mali zake. Ataulizwa iwapo alizichuma kwa 
njia za halali au haramu, na iwapo alitekeleza wa- 
jibu wake wa kutoa zaka na sadaka. Anatahiniwa 



Sadaka na Njia Zake 49 


kwa mali zake. Ni pale tu atakapofaulu mtihani 
huu, pamoja na mitihani mingine, ndipo ataka- 
popata radhi za Mwenyezi Mungu na baraka za 
peponi. 

Na masikini naye ataulizwa juu ya ukosefu wa 
subira, malalamiko, kuwa mzigo kwa wenzake, 
kuombaomba kusikokuwa kwa lazima, ulafi, husu- 
da, uasi na iwapo alichunga wajibu wa maadili ya 
mtu masikini. Kama yatastahili radhi za Mwenyezi 
Mungu, basi mateso ya mtu huyo hapa duniani at- 
ageuka kuwa baraka za milele huko Akhera. 



LJ 


% 


Zaka imetajwa ndani ya Qur’an Tukufu mara 
ishirini na saba sambamba na swala, jambo am- 
balo linatosha kuonyesha umuhimu wake. Katika 
surat Mu’minuun, Aya ya 2 na ya 4, ambapo swala 
imetajwa peke yake, imeelezwa kuwa Waislamu 
wanaoswali ni wale ambao wanatoa Zaka. Hii ni 
kwa sababu swala ndiyo ibada ya kwanza inayo- 
tekelezwa kimwili, ambapo Zaka ndiyo ibada ya 
kwanza inayotekelezwa kwa kutoa mali. Ingawa 
muumini ataulizwa kila amali ya ibada kwa peke 
yake, kwa maneno mengine kutoitekeleza moja 
wapo hakutoiathiri nyingine, lakini Mtukufu Mtume 
(s.a.w) anasema: 


“Hakuna faida katika swala za wale wana- 
OSWali bila kulipa Zaka zao”(Haythami, Majma’ al-Za- 
waid, III, 62). Hakuna shaka yoyote kwamba hadith 
hii inawahamasisha Waislamu kutoa Zaka na ku- 
waonyesha umuhimu wake. 

Kutokana na umuhimu wake mkubwa, kion- 
gozi wa Waumini, Abu Bakr (r.a) aliwachukulia 
wale waliokataa wajibu wake kuwa ni makafiri, na 


Mtukufu 
Mtume (s.a.w) 
alieleza kuwa 
utajiri na uk- 
wasi wa kweli 
sio wingi 
wa mali bali 
ni utajiri wa 
moyo. 




50 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU 



Wanadamu 
ndio viumbe 
bora na wenye 
kuheshimika 
zaidi mion- 
goni mwa 
viumbe wote. 
Tofauti zina- 
zopatikana 
miongoni 
mwa wana- 
jamii kama 
viie mwenye 
nguvu na 
mnyonge, 
mwenye afya 
na mgonjwa, 
mwenye eiimu 
na mjinga, 
tajiri na mas- 
kini ni mambo 
yanayohakiki- 
sha amani na 
maeiewano 
katika Jamii. 


akatangaza vita dhidi yao. Kwa sababu Zaka ni 
deni la matajiri wanalodaiwa na masikini ambalo 
limeamriwa na Mwenyezi Mungu Mtukufu. Qur’an 
Tukufu inasema: 




“Na katika mali yao ipo haki ya mwenye 
kuomba na asiyeomba” (Qur an, 51:19) 


Mtukufu Mtume wa Mwenyezi Mungu (s.a.w) 
anasema: 


“Unapolipa Zaka yako unatekeleza sehemu 
ya wajibu wako (yaani haki ya masikini iliyo juu 
yako.” 

Kwa hali hii, Zaka ina maana ya mtu kutoa 
sehemu ya mali yake kuwapa watu maalum wal- 
ioainishwa na Shariah, pale ambapo mali yake 
inapovuka kiwango maalumu. Kwa kutoa Zaka, 
mali iliyobaki huhalalila. Pesa au mali inayoku- 
sanywa kama Zaka hugawanywa kwa masikini 
katika jamii kulingana na viwango vya umasikini 
wao, hali inayoleta usawa, uadilifu na maelewano 
ya kijamii na kuitakasa mali ya tajiri. 

Mali inapokuwa imechumwa kwa njia za ha- 
lali, basi huwa halali kwa mmiliki wake. Lakini, 
Zaka, ambayo ni haki ya masikini, isipolipwa, 
mali hiyo haitakuwa halali kikamilifu. Kwa upande 
mwingine, kama mali imechumwa kwa njia hara- 
mu, basi hata kama ikitolewa Zaka haiifanyi kuwa 
halali. Kwa mfano, kushinda fedha kwa mchezo 
wa kamari au kwa njia nyingine isiyokuwa halali 
hakuifanyi fedha hiyo iwe halali. 






Sadaka na Njia Zake 51 


Hekima ya Zaka kwa mtu mmoja 

na kwa Jamii 

Faida na manufaa ya Za/ca kwa wale wanao- 
itoa ni kubwa zaidi kuliko faida zake kwa masikini. 
kwa kweli Zaka, ambayo ina maana ya “usafi” na 
“utakaso”, ina faida muhimu mno kama vile kupo- 
nya baadhi ya maradhi ya moyo na kuutakasa 
dhidi ya uovu na kuisafisha mali. Kuzitakasa nafsi 
ni miongoni mwa hekima za kuletwa Mitume na 
Manabii. 

Tunapoyachambua maneno “Zakat” na “in- 
faq”, tunagundua kuwa hekima ya msingi ya amali 
hii ya ibad ni kuzitawala maada za kidunia na kui- 
okoa nafsi ya mwanadamu isitiwe utumwani na 
mali. 

Vile vile inaimarisha uhusiano wa upendo na 
moyo wa dhati baina ya mtoaji na mpokeaji. Za/ca 
ni kiwango cha chini anachopewa masikini. Aidha, 
Waislamu wenye imani kamili huzipamba mali zao 
kwa sadaka, infag na ithaar (yaani kutanguliza 
mahitaji ya watu mbele ya mahitaji yako). 

Pamekuwepo na mgogoro baina ya matajiri 
na masikini katika kipindi chote cha historia, hasa 
hasa masikini kuwachukia na kuwafanyia husuda 
matajiri, na matajiri kuwanyanyapaa masikini kwa 
sababu ya shida zao. Lakini hali hii haitokei pale 
ambapo sifa adhimu kama vile ithaar, huruma, up- 
endo na udugu zinaonyeshwa katika maisha ya 
kijamii kwa njia mbalimbali za sadaka. Kwa mta- 
zamo wa Uislamu, masikini hawahesabiwi kama 
tabaka linalotakiwa kudharauliwa, bali ni tabaka 
linalohitaji na kustahili heshima na upendo. Uisla- 



“Mwenyezi 
Mungu 
anausaidia 
umma huu 
kwa sababu 
ya maombi, 
dua, na ikhlas 
ya wanyonge 
wao.” 
(Nasai, Jihad, 
43) 



52 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU 



“Na toeni 
katika tuiicho 
kupeni kabia 
hayajamfikia 
mmoja wenu 
mauti, tena 
hapo akase- 
ma: Moia 
wangu Miezi! 
Huniakhirishi 
muda kidogo 
nipate kutoa 
sadaka, na 
niwe katika 
watu wema?" 

(Our’an, 63: 
10 ) 


mu unakwenda mbali zaidi na kuwachukulia kuwa 
chanzo cha baraka na ustawi. Katika Aya ifuatayo, 
Mwenyezi Mungu Mtukufu anamuamrisha Mtume 
(s.a.w) kushikamana na maswahaba masikini na 
kuwapa uangalizi: 

“Na isubirishe nafsi yako pamoja na wa- 
naomuomba Mola wao Mlezi asubuhi na Jioni, 
hali ya kuwa wanataka radhi yake. Wala macho 
yako yasiwaruke kwa kutaka pambo la maisha 
ya dunia. Wala usimtii tuliyemghafilisha moyo 
wake asitukumbuke, na akafuata matamanio 
yake yakawa yamepita mpaka.” (Qur an, 18: 28) 

Vile vile katika hadith ifuatayo ya Mtume 
(s.a.w) imeelezwa kuwa masikini ni sababu ya 
baraka na ustawi: 

Abu al-Darda (r.a) anasimulia kuwa Mtume 
(s.a.w) anasema: “Niitieni watu wanyonge! Kwa 
maana mtaruzukiwa na kusaidiwa kwa (maombi 
na baraka za) wanyonge wefu.”(Bukhari, Jihad, 76) 

Mtukufu Mtume (s.a.w) anasema: 

“Mwenyezi Mungu anausaidia umma huu kwa 
sababu ya maombi, dua, na Ikhlas ya wanyonge 
wao. ”(Nasai, Jihad, 43) 

Kwa mujibu wa riwayah ya Umayya bin Khalid 
(r.a), Mtume (s.a.w) alikuwa akimuomba Mwenye- 
zi Mungu Mtukufu awape ushindi Waislamu kwa 
ajili ya watu masikini. (Tazama Tabarani, Mujam al-Ka- 
bir,l, 292) 

Iwapo watu wote wangetoa Zaka zao kikamil- 
ifu, ni dhahiri kuwa idadi ya masikini na mafakiri 



Sadaka na Njia Zake 53 


katika jamii ingepungua sana. Katika zama za uta- 
wala wa Omar bin Abd al-Aziz magavana walimpa 
taarifa Khalifa kuwa “hawakupata mtu wa kumpa 
Zaka”, na wakataka ushauri wake wafanye nini. 
Sababu ni kuwa matajiri walikuwa wakitoa Zaka 
zao kikamilifu. Hali hii ya jamii ni ishara ya kutoa 
mali na nafsi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Mtukufu. 

Wakati mwingine Omar bin Abd al-Aziz al- 
imuajiri mtu atangaze: 

“Wako wapi wadeni? Wako wapi wenye sh- 
ida, yatima, masikini wanaotaka kuoa, wako wapi 
mafakiri? Wenye wenye haki na masikini! njooni 
mchukue hakizenu. "Nguvu ya kimaanawi iliyosab- 
abisha mafanikio ya Omar bin Abd al-Aziz haiwezi 
kusahaulika. Baada ya kufanya tathmini kuhusu 
ulimwengu wake wa kiroho, kwa namna moja, ku- 
naonyesha sababu za mafanikio makubwa yaliy- 
opatikana wakati wa utawala wake. 

Mkewe, Fatimah, anasimulia: 



“Siku moja nilikwenda mbele ya Omar bin 
Abd al-Aziz. Alikuwa amekaa msikitini, akilia na 
machozi yakitiririka kwenye mashavu yake. Nika- 
muuliza tatizo la kilio chake, akasema: 

“Ewe Fatimah! Ninabeba mzigowa umma huu 
mabegani mwangu. Watu wenye njaa, masikini, 
wagonjwa wasioweza kupata dawa, wenye shida 
wasiokuwa na mavazi ya kuvaa, mayatima, wa- 
jane walioachwa pekee yao, mafakiri wasioweza 
kupata haki zao, mateka na Waislamu waliolaz- 
imishwa kuishi katika ardhi za makafiri, vikongwe 
na wazee wasiokuwa na nguvu za kufanya kazi ili 


“Ukitaka kuu- 
lainisha moyo 
wako, wape 
chakula mas- 
kini, vipapase 
vichwa vya 
mayatima...” 

(Ahmad bin 
Hanbal, Mu- 
snad, II, 263) 



54 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU 



“Bila kuanga- 
lia kiasi cha 
mali ambacho 
mtu anami- 
liki, ni katika 
asili binad- 
amu kutaka 
zaidi, kuwa 
na uchoyo na 
tamaa. La- 
kini Waislamu 
ambao wana 
mazoea ya ku- 
toa Zaka wana 
nyoyo zenye 
ukarimu.” 


kukidhi mahitaji yao, masikini wenye familia am- 
bao wanawajibika kuzihudumia familia zao zenye 
watu wengi... ninahisi kuelemewa pale ninapofiki- 
ria ndugu hawa walio karibu na wale walio mbali. 
Kesho nitamjibu nini Mola wangu atakaponiuliza? 
Mtume wa Mwenyezi Mungu akinihoji nitamjibu 
nini?” (Ibn Kathir, Tafsir, IX, 201) 

Maneno yaliyosimuliwa na mke wa Omar 
bin Abd al- Aziz yanapaswa kuwa katika akili na 
moyo wa kila Muumini. Njia ya kuupamba moyo 
wa muumini kwa huruma, upendo, upole na ku- 
jali inapatikana kwa kuitoa nafsi na mali kwa ajili 
ya Mwenyezi Mungu Mtukufu. Mtukufu Mtume 
(s.a.w) alimuusia swahaba mmoja aliyelalamika 
kuhusu ugumu wa moyo wake: 

“Ukitaka kuulainisha moyo wako, wape chaku- 
la masikini, vipapase vichwa vya mayatima...” (Ah- 
mad bin Hanbal, Musnad, II, 263) 

Mawlana (q.s) anasema kuhusu faida za ki- 
roho na kimaanawi zinazopatikana kwa kuwajali 
masikini na wenye shida: 

“Roho zilizozama katika umasikini na shida 
ni kama nyumba iliyojaa moshi. Ufungulie dirisha 
moshi huo uliojaa nyumba kwa kusikiliza mahitaji 
yao na kuwapatia tiba, hivyo moshi wake utaon- 
doka, na moyo na roho yako vitalainika...” 

Wakati Uislamu umeonyesha njia ya kupa- 
tanisha masuala mbalimbali kuhusu masikini na 
matajiri kwa njia iliyo nzuri, mifumo isiyokuwa ya 
Kiislamu imeshindwa kufikia lengo hili, na zimeya- 
tia chumvi na kuyapigia chuku kwa namna moja 





Sadaka na Njia Zake 55 


au nyingine. Baadhi ya mifumo imepiga marufuku 
kabisa kuwaomba watu, na mifumo mingine im- 
eruhusu moja kwa moja. Uislamu, kwa upande 
mwingine, umelishughulikia suala hili la kijamii 
kwa njia ya hekima na kutoa tiba mujarrabu kupi- 
tia Zaka na infaq. 

Zaka ni katika tunu muhimu mno ambazo Uis- 
lamu umempatia binaadamu. Kwa msaada wa 
Zaka, shida za masikini, msafiri, yatima na wa- 
jane hupata kushughulikiwa. Uislamu ndiyo dini 
iliyoondosha minyororo ya utumwa katika shingo 
ya mwanadamu. Hakuna sahaka yoyote kuwa, 
suluhisho jingine lililotolewa na Uislamu ili kuwa- 
komboa na kuwatunza watumwa ni wale wenye 
watumwa kuwapa watumwa wao kiwango cha 
maisha wanayoishi wao wenyewe. Kutokana na 
amri hizo, matokeo yake ikawa kwamba badala 
ya utumwa kuwa faida ukawa mzigo mkubwa kwa 
wale wanaowamiliki. Uislamu uliwahamasisha 
wale wenye watumwa kuwaacha huru kwa saba- 
bu mbalimbali. Wakati mwingine katika hatua ya 
awali Uislamu ukaeleza kuwa fidia ya dhambi ni 
kumuacha huru mtumwa. 

Uislamu unawasaidia watu wenye shida bila 
kutarajia malipo yoyote na kuyaponya majeraha 
yao. Uislamu pia umeharamisha riba ambayo iki- 
angaliwa kwa nje inaonekana kuwa jambo jepesi, 
lakini katika hali halisi ni kuwafanyia dhulma watu 
walio katika shida kubwa. Kwa sababu mla riba 
anataka wengine wawe katika taabu na kufaidika 
na matatizo yao. Ruhusa ya kuwapa Zaka wale 
wanaodaiwa ni moja ya tahadhari za kuwalinda 
watu wenye madeni wasiangukie katika bwawa 


r 



“Zaka ni 
katika tunu 
muhimu mno 
ambazo Uisia- 
mu umempa- 
tia binadamu. 
Kwa msaada 
wa Zaka, 
shida za mas- 
kini, msafiri, 
yatima na 
wajane hupata 
kushughu- 
iikiwa.” 



56 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU 



chafu la riba. Watu wanaotoa Zaka hushirikiana na 
masikini katika matatizo yao. Nia yake ya pekee 
ni kuwasaidia wenye shida kwa ajili ya Mwenyezi 
Mungu. 

Bila kuangalia kiasi cha mali ambacho mtu 
anamiliki, ni katika asili ya binadamu kutaka za- 
idi, kuwa na uchoyo na tamaa. Lakini Waislamu 
ambao wana mazoea ya kutoa Zaka wana nyoyo 
zenye ukarimu. Huridhika na kile kidogo wanach- 
okimiliki, wakati ambapo mla riba hutaka kuonge- 
za mali yake kwa kuwahatarisha na kuwanyonya 
wengine. Ni rahisi kuona hali kama hiyo katika 
karibu kila kituo cha biashara ulimwenguni. Aya 
Tukufu inasema: 

“Mwenyezi Mungu huiondolea baraka riba, 
na huzibariki sadaka...” ( 2 : 276) 


“Waja wa 
Mwenyezi 
Mungu wenye 
busara 
kamwe 
hawasahau 
kwamba 
“kutakuwa na 
kuulizwa kwa 
kile cha halali, 
na kutakuwa 
na kuadhibi- 
wa kwa kile 
cha haramu.” 


Kwa maneno mengine, Mwenyezi Mungu 
huondoa baraka katika mali ya mla riba. Hali hii ya 
mla riba isiyokuwa na baraka ina maana ya kuwa 
muflisi katika Akhera. Wakati mwingine hali hii ya 
kuwa muflisi yaweza kutokea hapa hapa duniani, 
na kiasi kikubwa cha mali kinaweza kupotea baa- 
da ya maradhi au janga; au inaweza kuangukia 
mikononi mwa mrithi mbadhirifu. 

Siri nyingine inayopatikana ndani ya Zaka na 
infaq ni kuzuia mkusanyiko wa mali katika miko- 
no ya wachache, na kuzuia masikini kunyonywa, 
hivyo kuepusha chuki dhidi ya wale wenye ukwa- 
si. Mali ikiwa nyenzo ya ufahari na kiburi, hatima 
ya tajiri huwa mbaya mno na yenye kusikitisha. 



Sadaka na Njia Zake 57 


Ikumbukwe kuwa wanajamii wote, tajiri kwa masi- 
kini, wanahitajiana kiroho na kimaada. Mpangilio 
na nidhamu hii ya Mwenyezi Mungu ina mafunzo 
mengi na hekima ndani yake. 

Katika Uislamu, mali zote ni milki ya Mwenye- 
zi Mungu Mtukufu. Kumiliki mali katika dunia hii 
ni kama kubadilishana muda. Ikifika muda fulani, 
kila mwanadamu anatakiwa kuzikabidhi mali zake 
kwa wengine kabla hajaondoka katika huu ulim- 
wengu. 


Ukweli huu umeelezwa katika aya ifuatayo: 


j-iii L^j i: 

u-w<K^cJI ^^^-^1 <ool^ 


“Enyi watu! nyinyi ndiyo wenye haja kwa 
Mwenyeezi Mungu na Mwenyeezi Mungu ndiye 
Mkwasi, Mwenye kusifiwa.” (Qur’an, 35:15) 

c-'ljL^Jl ijiL. ^ 


“Na Ufalme wa mbingu na ardhi ni wa 
Mwenyezi Mungu; na Mwenyezi Mungu ni 
Mwenye uweza juu ya kila kitu. “ (3:189) 


kama Aya hizo zinavyoaonyesha, mali siyo 
milki ya mtu mmoja wala jamii. Kwa hakika mali 
ni milki ya Mwenyezi Mungu. Kwa maana binaad- 
amu wanaishi ndani ya mamlaka ya Mwenyezi 
Mungu Mtukufu na wanaishi kwa riziki Yake. Kitu 
pekee walichopewa wanadamu ni haki ya kutumia 
mali kwa muda. 



“Kwa hakika 
mali ni milki 
ya Mwenyezi 
Mungu. 
Kwa maana 
binadamu wa- 
naishi ndani 
ya mamlaka 
ya Mwenyezi 
Mungu 
Mtukufu na 
wanaishi kwa 
riziki Yake.” 






58 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU 



Mshairi mmoja analielezea hili kama ifuatavyo: 

Binadamu wote ni wasafiri; dunia ni 
nyumba ya wageni 

Hakuna wakaazi; jumba hilo la ajabu 

Mali ya mwisho itakuwa sanda kwa shah 
na kwa masikini 

Sasa ni wepi hao wanaojivuna na hilo, 
kama siyo wendawazimu 

Mali, utajiri na cheo ni miongoni mwa miti- 
hani migumu mno kwa binaadamu. Muda ulifika 
ambapo utawala mkubwa wa Sulaiman (a.s) ul- 
iondolewa mikononi mwake, ulirudishwa baada 
ya kuwa ametubu. Rafiki mmoja wa Mwenyezi 
Mungu, ambaye alijifunza kutokana na tukio hili 
na mfano wake, anasema: 

“Usiikimbilie riziki, bali mkimbilie Mwenye ku- 
ruzuku!” 

“Usiikimbilie 
riziki, bali 
mkimbilie 
Mwenye kuru- 
zuku!” 

Mwisho wenye kutisha kwa wale 
wanaopuuza kutoa Zaka 

Kama tulivyoeleza hapo kabla, mali ni amana 
ambayo Mwenyezi Mungu Mtukufu amewakabi- 
dhi waja wake. Inapotumika kinyume na maam- 
risho ya Mwenyezi Mungu, inabadilika kiurahisi 
na kuwateka nyara wanadamu na kuwatumbuki- 
za kwenye kiburi, uonevu na dhulma. Mapenzi 
ya kupenda mali huweka makazi ndani ya nyoyo 
za wale wanaokumbwa na janga hili. Sababu ya 
Mwenyezi Mungu kusema kuwa mali na watoto ni 
“fitnah (mtihani)” inatokana na hatari kwamba vitu 
hivyo vinaweza kupenya moyoni na kubadilika 




Sadaka na Njia Zake 59 


kuwa masanamu. Mwenyezi Mungu anawaonya 
wale wanaojitumbukiza katika msiba huu: 

“Enyi mlioamini! Hakika wengi katika maku- 
hani na wamonaki wanakula mali za watu kwa 
baat’ili na wanazuilia Njia ya Mwenyezi Mungu. 
Na wanaokusanya dhahabu na fedha, wala ha- 
wazitumii katika Njia ya Mwenyezi Mungu, wa- 
bashirie khabari ya adhabu iliyo chungu. Siku 
zitapotiwa moto katika Moto wa Jahannamu, 
na kwazo vikachomwa vipaji vya nyuso zao 
na mbavu zao na migongo yao, wakaambiwa: 
Haya ndiyo mliojilimbikia nafsi zenu, basi on- 
jeni mliyo kuwa mkilimbika.” (Qur an, 9: 34-35) 

Mtukufu Mtume (s.a.w) anasema: 

“Hakuna siku inayompitia mwanadamu ila 
hutembelewa na malaika wawili. Malaika mmoja 
husema: EweAllah, mzidishie yule anayetoa (kwa 
ajill ya Mwenyezi Mungu), na mwingine husema: 
Ewe Allah, mletee maangamlzl yule anayejizuilia 
kutoa.” 

Katika hadith nyingine, Mtume (s.a.w) ana- 
wapa bishara njema wale wanaolipa zaka, moja 
ya kumi, na kutoa sadaka, na anatoa onyo kali 
kuhusu wale wanaoendelea kuwa viziwi kwa ku- 
fanya ubakhili: 

“Ukarimu ni mti kutoka mbinguni, mizizi yake 
ipo peponi na matawi yake yapo duniani. Wale 
wenye ukarimu miongoni mwenu watakaoshika- 
mana na tawi moja katika matawi hayo litampe- 
leka peponi. Ubakhili ni mti ambao mizizi yake 
ipo motoni na matawi yake yapo duniani. Yule 



Mali zote 
ni milki ya 
Mwenyezi 
Mungu 
Mtukufu. 
Kumiliki mali 
katika dunia 
hii ni kama 
kubadilishana 
muda. Ikifika 
muda fulani, 
kila mwanada- 
mu anatakiwa 
kuzikabidhi 
mali zake kwa 
wengine kabla 
hajaondoka 
katika huu 
ulimwengu. 





60 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU 



atakayeshika tawi moja katika matawi yake kwa 
kuwa mbakhiii, iitampeieka Mofon/. "(Bayhaki, Shuab 
al-lman, VII, 435) 

Kwa maneno mengine, katika Aya hizo za 
Our’an na hadith za Mtume (s.a.w), inaelezwa 
kuwa pindi mapenzi ya kupenda mali yanapou- 
vamia moyo na pindi haki za masikini zinapodhu- 
lumiwa, basi utatokea mwisho wenye kusikitisha. 
Waumini wanatakiwa kutafakari kuhusu maonyo 
ya Mwenyezi Mungu na kufanya jitihada za ku- 
toa sadaka sambamba na asilimia 2.5 ya wajibu 
inayotakiwa kutolewa kama zaka kutoka katika 
pato la mtu husika. Kuhusu suala hili, Mwenyezi 
Mungu Mtukufu anawaongoza waja wake kama 
ifuatavyo: 


“...Na wanakuuliza watoe nini? Sema: Kili- 
Cho Chepesi...” (Qur an, 2: 219) 


Maswahaba (r.a) walikuwa wakishindana ku- 
toa sadaka. Omar (r.a) alitoa nusu ya mali yake 
kwa ajili ya vita vya Tabuk wakati Abu Bakr (r.a) ak- 
itoa mali yake yote. Mtume (s.a.w) alipomuuliza: 


“Umewaachia nini familia na watoto wako?” 


“Tena bila 
ya shaka 
mtaulizwa 
siku hiyo juu 
ya neema.” 

(Qur’an, 102: 8) 


Akajibu: 

“Mwenyezi Mungu na Mtume Wake” (Abu 
Dawud, Zakat, 40) 

Tukio lifuatalo baina ya Sheikh Shibli na mwa- 
nafighi mmoja ni lenye mafunzo sana. 

Mwanafighi (mwanasheria) alimuuliza Sheikh 
Shibli (q.s) kiasi cha mali kinachotakiwa kutolewa 
sadaka, ili kumjaribu. Sheikh Shibli akasema: 



Sadaka na Njia Zake 61 


“Ungependa nikujibu kwa mujibu wa wanafighi 
au marafiki wa Mwenyezi Mungu?” 

Mwanafighi akasema: 

“Kwa mujibu wa wote” 

Shibli akajibu: 

“Kwa mujibu wa wanafighi, mtu anatakiwa ku- 
toa dirham 5 katika dirham 200 baada ya kupitiwa 
mwaka. Kwa mujibu wa utaratibu wa marafiki wa 
Mwenyezi Mungu, mtu anatakiwa kutoa dirham 
zote 200 na kisha atamshukuru Mwenyezi Mungu 
kwa kumuokoa.” 

Mwanafighi akasema: 

“Tumejifunza kanuni za zuo letu (kutoa asil- 
imia 2.5 ya mali) kutoka kwa wanazuoni wetu.” 

Shibli akajibu: 

“Tumejifunza utaratibu wetu kutoka kwa Abu 
Bakr as-Sidiq. Alitoa kila alichokuwa nacho na 
kumpa Mtume wa Allah. 

Mtume wa Allah, ambaye aliwapandikizia 
maswahaba wake mapenzi ya kupenda kutoa 
sadaka kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Mtukufu, 
walitoa mfano bora wa kujitolea. 

Siku moja familia ya Mtume (s.a.w) ilichinja 
kondoo na kuigawa nyama yake kwa watu. Mtume 
(s.a.w) akauliza: “Je kuna nyama iliyobaki?” 

Aisha (r.a) akasema: 

“Ni mfupa wa bega tu ndio tuliobaki nao” 



“Ukarimu ni 
mti kutoka 
mbinguni, 
mizizi yake 
ipo peponi na 
matawi yake 
yapo duniani. 

Wale wenye 
ukarimu mion- 
goni mwenu 
watakaoshika- 
mana na tawi 
moja katika 
matawi hayo 
litampeleka 
peponi. Uba- 
khili ni mti 
ambao mizizi 
yake ipo mo- 
toni na matawi 
yake yapo 
duniani. Yule 
atakaye shika 
tawi moja 
katika matawi 
yake kwa 
kuwa mbakhi- 
li, litampeleka 
Motoni.” 
(Bayhaki, 
Shuab al-lman, 
VII, 435) 



62 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU 



“Kwa hakika 
khofu yangu 
ni kuwa 
mtapewa maii 
za kidunia 
kwa wingi 
kama waiivy- 
opewa waie 
waiiokuwa 
kabia yenu, 
na mtaanza 
kushindana 
kwa ajiii ya 
maii hiyo 
kama wai- 
ivyofanya, na 
kisha itawa- 
zuieni (ku- 
fanya wema) 
kama iiivy- 
owazuia.” 

(Tazama, 
Muslim, Zakat, 
121; Bukhari, 
Riqaq, 7) 


“Kama ni hivyo nyama yote tumebaki nayo 
isipokuwa mfupa wa bega!” (Tirmidhi, Sifat al-Qiyama, 
35) 

Mtukufu Mtume (s.a.w) alikuwa haoni raha 
kukaa na vipande vya dhahabu nyumbani mwake 
na angezitoa sadaka haraka sana. Lakini, hakuwa 
akitarajia kila mtu kufanya hivyo; alikuwa aki- 
washauri na kuwaelekeza maswahaba zake ku- 
fanya kadri ya uwezo wao. Kwa mfano, wakati 
akiikubali mali yote ya Abu Bakr kama sadaka, 
alimwambia swahaba mwingine: 

“Bakisha baadhi ya mali yako kwa ajili yako, 
hiyo ni bora kwako” 

Kwa maneno mengine, Uislamu umekiacha 
kiwango cha sadaka ya hiyari tofauti na kiwango 
cha wajibu cha Zaka katika uamuzi wa mtu husika. 
Katika kufanyia kazi msingi huu, Abu Dhar (r.a) as- 
ingekubali kuacha kiasi kilichozidi katika mali yake 
mpaka siku ya pili, wakati Abdurrahman bin Awf 
(r.a) aliona kuwa inafaa kuweka akiba kiasi cha 
mali kwa ajili ya mahitaji ya baadaye. Kwa upande 
mwingine alikuwa akifanya kazi sana ili kuzidis- 
ha kipato na kwa upande mwingine alifanya kila 
awezalo kupunguza matatizo ya Waislamu wen- 
zake. Angewalisha wengine ilhali yeye amekabwa 
na njaa. Kwa sababu, yeye na maswahaba wen- 
gine kama yeye ni watu waliokuwa wamezipamba 
nyoyo zao kwa kujua kuwa wao ni mawakala tu 
wa mali waliyopewa kama amana na Mwenyezi 
Mungu. 

Matajiri wote wanataka wokovu wa milele 
wanatakiwa kuishi katika ulimwengu huu wakijua 



Sadaka na Njia Zake 63 


kwamba wao ni mawakala tu na wataulizwa na 
mmiliki halisi wa mali walizonazo, yaani Mwenyezi 
Mungu Mtukufu. Aya tukufu inasema: 

“Tena bila ya shaka mtaulizwa siku hiyo 
juu ya neema.” (Qur an, 102: 8) 

Kwa sababu ya ukweli huu, waja wa Mwenyezi 
Mungu wenye busara kamwe hawasahau kwamba 
“kutakuwa na kuulizwa kwa kile cha halali, na ku- 
takuwa na kuadhibiwa kwa kile cha haramu.” 

Ndiyo maana kwamba matajiri ambao wame- 
kuwa watumwa wa tamaa zao zisizokuwa na kiko- 
mo na wasiotoa sadaka ni wabebaji wa kuni za 
tanuru lao wenyewe. 

Kufanya kazi na kupata mali kwa njia za halali 
ni jambo ambalo Uislamu unalihamasisha na kul- 
ishajiisha, maadamu mali hizo hazitogeuka kuwa 
sanamu katika nyoyo na zikatumiwa kwa ajili ya 
Mwenyezi Mungu. Vinginevyo, mali hugeuka 
kuwa mzigo katika dunia hii na sababu ya kupata 
adhabu kali hukoAkhera. 

Lengo sahihi la mali ni kuifikia maana ya ha- 
dith isemayo “mtu bora miongoni mwenu ni yule 
anayewafaawatu.” (Suyuti, ai-Jami’ai-Saghir,ii,8). Pesa 
zinatakiwa kukaa mfukoni, siyo moyoni. Tungo 
zifuatazo za mshauri mmoja mwenye busara zi- 
naelezea kwa uzuru ukiziwi na hali ya kughafilika 
kwa watu: 



Siku moja 
familia ya 
Mtume (s.a.w) 
ilichinja 
kondoo na 
kuigawa 
nyama yake 
kwa watu. 
Mtume (s.a.w) 
akauliza: “Je 
kuna nyama 
iliyobaki?” 
Aisha (r.a) 
akasema: “Ni 
mfupa wa 
bega tu ndio 
tuliobaki nao” 
“Kama ni 
hivyo nyama 
yote tume- 
baki nayo 
isipokuwa 
mfupa wa 
bega!” 


Dunia ni nyumba ya wageni 
Ndani yake, makasri na magofu 


(Tirmidhi, Sifat 
al-Qiyama, 35) 




64 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU 



yanafanana 

Nimezama katika upendo mkubwa wa 
kuipenda hii dunia 

Nimejenga nyumba katika nyumba ya 
wageni 

leleweke kuwa maombi na dua za wanyonge 
na masikini ni chanzo cha amani ya wale wenye 
nguvu na kwa wakwasi. Maombi yao pia ni msaa- 
da wa kiroho kwa matajiri. leleweke kuwa umasi- 
kini na ufukara siyo fedheha na uduni, vitu hivyo 
vinaweza kuwa ishara ya baraka na hekima huko 
Akhera. 


“Toeni 
(sadaka), 
kwa maana 
nitawafidia 
(maradufu).” 

(Bukhari, Taw- 
hid, 35) 


Matajiri wenye kushukuru na masikini wenye 
subira na kujiheshimu wote kwa pamoja wanasta- 
hili heshima ya ubinaadamu na radhi za Mwenyez- 
iMungu. Uislamu hauwapendi matajiri wenye kibu- 
ri na masikini wenye majivuno. Mtukufu Mtume 
(s.a.w) alikuwa akiomba dua akisema: 

“Mola wangu! Ninajilinda kwako na shari ya 
mtihani wa ukwasi na shari ya mtihani wa umasi- 
/f/n/”(Muslim, Dhikr, 49) 

Hivyo yule mwenye sifa njema kama vile 
kutosheka, kumtegemea na kujisalimisha kwa 
Mwenyezi Mungu huyo ndiye mkwasi wa kweli. 

Ndiyo maana kwamba kila mja anayependa 
kupata fadhila na neema za Mwenyezi Mungu na 
mwenendo mwema anatakiwa kushirikiana na 
masikini na wenye shida katika baraka alizojaal- 
iwa na Mwenyezi Mungu. Lengo ni kupata radhi 
za Mwenyezi Mungu kwa kuwa Muislamu ambaye 
watu wote watanufaika naye na kuwa salama 
dhidi ya ulimi na mkono wake. Zaka ni ishara ya 



Sadaka na Njia Zake 65 


kimatendo ya kuonyesha shukrani kwa mali na 
utajiri unaopewa na Mwenyezi Mungu. Mwenyezi 
Mungu anaahidi kuwa kutoa shukrani huzidisha 
baraka mara dufu: 

“...Mkishukuru nitakuzidishieni; na mkiku- 
furu, basi adhabu yangu ni kali.” (14: 7) 

Mtume wetu Mtukufu (s.a.w) alikuwa ak- 
ipenda kutoa sadaka na aliwahamasisha mas- 
wahaba wake kuwa watu wenye kujitolea. Katika 
Hadith Qudsi (hadith tukufu ambapo Mtume s.a.w 
ananukuu moja kwa moja maneno ya Mwenyezi 
Mungu), imeelezwa kuwa: 

“Toeni (sadaka), kwa maana nitawafidia (mara 
dufu) {Bukhan, Tawhid, 35) 

Badala ya kujuta na kutubu kwa kile walicho- 
fanya, wale wanaoipuuza Zaka na sadaka wak- 
isema “Nimeipata kwa jasho na uwezo wangu” na 
wakawanyanyapaa masikini, kwa hakika wataka- 
biliwa na mwisho wenye kusikitisha kama ule uli- 
ompata Qarun. 

Qarun, ambaye hapo kabla alikuwa mtu masi- 
kini na mnyoofu, alipata utajiri mkubwa kwa elimu 
ya alkemia aliyofundishwa na Nabii Musa (a.s). 
Lakini, kwa kuwa alishindwa kuulinda moyo wake 
dhidi ya matamanio na mielekeo mibaya, alipote- 
za sifa zake nzuri za unyoofu na uchaji. Akawa 
na kiburi kwa sababu ya mali yake. Qur’an Tukufu 
inatueleza kuwa aligeuka kuwa miongoni mwa 
mafedhuli, na onyo la Mwenyezi Mungu juu yake 
likawa kama ifuatavyo: 



“...mkishuku- 
ru nitakuz- 
idishieni...” 

(Qur’an 14: 7) 






66 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU 



Rumi anase- 
ma: “Kitu 
gani kina- 
chowatokea 
wanadamu 
wanapokuwa 
watumwa wa 
dhahabu na 
maii? Maii 
ina manufaa 
gani kama 
haitumiki 
katika njia 
ya Mwenyezi 
Mungu? 
inawakiiisha 
nini? Ni upi 
utumwa wa 
kuwa mtumwa 
wa dunia na 
kutambaa 
kama nyoka 
mbeie ya 
miango wake 
kama hauto- 
kuwa sababu 
ya taabu 
inayompeieka 
mwanadamu 
mbinguni 
akiwa mikono 
mitupu?” 


“Hakika Qaruni alikuwa katika watu wa 
Musa, lakini aliwafanyia dhulma. Na tulimpa 
khazina ambazo funguo zake zinawatopeza 
watu wenye nguvu kuzichukua. Walipomwam- 
bia watu wake: Usijigambe! Hakika Mwenyezi 
Mungu hawapendi wanao jigamba.” (Ouran, 28:76) 

Lakini, Qarun aliyaziba masikio yake yote 
dhidi ya onyo hili na maonyo mengine ya Musa 
(a.s). Nabii Musa (a.s) alipomwambia atoe zaka, 
ingawa mali yake ilitokana na Musa, alijibu: “Una- 
zitamani mali zangu? Nimezichuma kwa nguvu na 
uwezo wangu!” 

Tukio hili limesimuliwa ndani ya Our’an Tukufu 
kama ifuatavyo: 

“Na utafute, kwa aliyokupa Mwenyezi Mun- 
gu, makaazi ya Akhera. Wala usisahau fungu 
lako la dunia. Nawe fanya wema kama Mwenye- 
zi Mungu alivyokufanyia wema wewe. Wala 
usitafute kufanya ufisadi katika ardhi. Hakika 
Mwenyezi Mungu hawapendi mafisadi. Akase- 
ma: Kwa hakika nimepewa haya kwa sababu ya 
ilimu niliyo nayo. Je! Hakujua kwamba Mwenye- 
zi Mungu keshawaangamiza, katika vizazi vya 
walio kabla yake, watu waliokuwa wenye nguvu 
zaidi kuliko yeye, na wenye makundi makubwa 
zaidi kuliko yake. Na wakosefu hawataulizwa 
khabari ya dhambi zao. Basi akawatokea watu 
wake katika pambo lake. Wakasema wale wal- 
iokuwa wanataka maisha ya duniani: Laiti 
tungelikuwa tunayo kama aliyopewa Qaruni! 
Hakika yeye ni mwenye bahati kubwa. Na wa- 
kasema wale waliopewa ilimu: Ole wenu! Mal- 



Sadaka na Njia Zake 67 


ipo ya Mwenyezi Mungu ni bora kwa mwenye 
kuamini na akatenda mema. Wala hawatapewa 
hayo isipokuwa wenye subira. Basi tukam- 
didimiza yeye na nyumba yake katika ardhi; 
wala halikuwepo kundi lolote la kumnusuru 
kwa Mwenyezi Mungu, wala hakuwa miongoni 
mwa wanaojitetea. Na wale waliotamani kuwa 
pahala pake Jana, wakawa wanasema: Kumbe 
Mwenyezi Mungu humkunjulia riziki amtakaye 
katika waja wake, na humdhikisha amtakaye. 
Ingeli kuwa Mwenyezi Mungu hakutufanyia 
hisani angelitudidimiza. Kumbe makafiri hawa- 
fanikiwi!” (Our’an, 28: 77-82) 



Kisa hiki ni mfano mkubwa unaoonyesha ha- 
tima ya wale ambao nyoyo zao zimevutwa na mali 
na kuisahau Akhera. Kwa maana Qarun, ambaye 
alipoteza utajiri na baraka za Mwenyezi Mungu, 
sasa ni ombaomba huko Akhera. Kwa sababu 
makazi ya Akhera ni ya wachamungu ambao huishi 
maisha ya wema na Ikhlasi. Aya tukufu inasema: 

“Hayo ndiyo makaazi ya Akhera, tumewa- 
fanyia wale wasiotaka kujitukuza duniani wala 
ufisadi. Na mwisho mwema ni wa wachamn- 
gu.” (Our’an, 28: 83) 


Akishangazwa na hali yao, Mawlana Jalalad- 
din Rumi (q.s) anazungumza kuhusu wale wana- 
otaka manufaa ya kidunia na kuwa muflisi huko 
Akhera: 

“Kitu gani kinachowatokea wanadamu wa- 
napokuwa watumwa wa dhahabu na mali? Mali 
ina manufaa gani kama haitumiki katika njia 
ya Mwenyezi Mungu? Inawakilisha nini? Ni upi 


Mali inapaswa 
kukaa mfuko- 
ni sio moyoni” 









68 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU _ 

utumwa wa kuwa mtumwa wa dunia na kutambaa kama nyoka 
mbele ya mlango wake kama hautokuwa sababu ya taabu inayo- 
mpeleka mwanadamu mbinguni akiwa mikono mitupu?” 

Kama ilivyokuwa kwa Qarun, ambaye alikuwa mtumwa wa 
mali, kisa cha Tha’labah ni chenye kuamsha tafakuri na ni cha 
mfano. Tha’labah, Muislamu kutoka Madina, alikuwa na raghba 
kubwa ya kupata mali. Alitaka kuwa tajiri, akamuomba Mtume 
(s.a.w) amuombee ili awe tajiri. Mtukufu Mtume (s.a.w) akamjibu: 
“Mali ndogo inayokufanya umshukuru Mwenyezi Mungu ni bora ku- 
liko mali nyingi inayokufanya usishukuru...” 

Aliposikia maneno haya ya Mtume (s.a.w) akaachana na nia 
yake kwa muda lakini baadaye tamaa yake ikamrudia tena na hivyo 
akarudi kwa Mtukufu Mtume (s.a.w) na ombi lile lile: 

“Ewe Mtume wa Allah! Niombee niwe tajiri.” 

Mara hii Mtume (s.a.w) akamwambia: 

“Je mimi sitoshi kuwa mfano kwako? Naapa kwa Mwenyezi 
Mungu, lau ningeomba milima ile ingebadilika kuwa dhahabu na 
fedha na kunifuata, lakini sikuomba.” 

Tha’alabah akabadilisha tena mawazo yake. Lakini tamaa yake 
haikutulia. Alikuwa akijisemea: “Nikipata mali, nitawasaidia masikini 
na kupata thawabu nyingi kutoka kwa Mwenyezi Mungu Mtukufu.” 
Kisha akaenda kwa Mtukufu Mtume (s.a.w) kwa mara ya tatu na 
kusema: 



“Na utafute, kwa aliyokupa Mwenyezi Mungu, makaazi 
ya Akhera. Wala usisahau fungu lako la dunia. Nawe 
fanya wema kama Mwenyezi Mungu alivyo kufanyia 
wema wewe. Wala usitafute kufanya ufisadi katika ar- 
dhi. Hakika Mwenyezi Mungu hawapendi mafisadi.” 

(Qur’an 28: 77) 



Sadaka na Njia Zake 69 


“Ninaapa kwa jina la yule aliyekutuma kama 
Mtume Wake, nikipata mali nitawalinda masikini 
na wenye shida, na nitampa kila mtu haki yake.” 

Katika kujibu ombi la mara kwa mara la 
Tha’labah, Mtume (s.a.w) akamuombea akisema: 

“Mola wangu! Mjaalie Tha’labah mali ya ki- 
dunia anayoomba.” 

Haukupita muda mrefu baada ya dua hii ya 
Mtume (s.a.w), Mwenyezi Mungu Mtukufu akam- 
jaalia Tha’labah mali nyingi. Mifugo yake ilijaa ka- 
tika maeneo ya malisho ya mji wa Madina. Lakini 
Tha’labah ambaye hapo mwanzo alikuwa akiitwa 
“njiwa wa msikitini” akaanza kuzembea swala za 
jamaa. Akaanza kuswali Ijumaa tu, na hatimaye 
akaacha kabisa kuswali swala za jamaa. 

Siku moja Mtume (s.a.w) alipopata taarifa 
kuhusu Tha’labah akasema: 

“Jambo gani limempata Tha’labah!” 

Kughafilika na ujinga wa Tha’labah hauku- 
ishia hapo. Alifikia mpaka kuwaambia maafisa wa 
Mtume (s.a.w) waliokwenda kukusanya zaka: 

“Mnachokifanya ni wizi wa wazi. ” 

Achilia mbali kutoa sadaka aliyoahidi, alikataa 
hata kutoa haki za wajibu za maslkini na hivyo 
akawa mnafiki. Tabia hii ya wanafiki imeelezwa 
katika Aya kama ifuatavyo: 

“Na miongoni mwao wapo waliomuahidi 
Mwenyezi Mungu kwa kusema: Akitupa katika 
fadhila yake hapana shaka tutatoa sadaka, na 
tutakuwa katika watendao mema. Alipowapa 



Mtukufu 
Mtume (s.a.w) 
anasema: 
“Mali ndogo 
inayokufanya 
umshukuru 
Mwenyezi 
Mungu ni 
bora kuliko 
mali nyingi 
inayokufanya 
usishukuru...” 

(Tabari, Jami’ 
al- Bayan, XIV, 
370,372) 




70 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU 



“Lau mwana 
wa Adam 
(mwanadamu) 
angepewa 
mabonde 
mawili ya 
dhahabu, 
angetamani 
la tatu, kwa 
maana hakuna 
kinachoweza 
kulijaza tumbo 
la mwana 
wa Adam 
isipokuwa 
udongo. Na 
Mwenyezi 
Mungu hu- 
wasamehe 
wenye ku- 
tubu.” 

(Bukhari, 

Riqaq, 10) 


katika fadhila yake wakaifanyia ubakhili na wak- 
ageuka, na huku wakipuuza.” (Qur’an, 9: 75-76) 

Kwa sababu ya upumbafu wake, hakusikiliza 
maonyo ya Mtume (s.a.w) na akastahiki kukum- 
bwa na hatima yenye kusikitisha. Kwa sababu 
ya kudanganyika na furaha za muda mfupi za 
dunia hii, Tha’labah alipoteza baraka za milele 
za Akhera. Alipokuwa akifariki dunia, maneno ya 
Mtume (s.a.w) aliyomwambia: 

“Mali ndogo inayokufanya umshukuru Mwenye- 
zi Mungu ni bora kuliko mali nyingi inayokufanya 
usishukuru...” yalikuwa yakijirudiarudia masikioni 
mwake. 

Kama tulivyoona, binaadamu, kimaumbile 
wana silika ya kupenda ulimwengu wa kimaada. 
Wale wanaolaghaiwa na mng’ao wake hawawezi 
kutosheka. Mtukufu Mtume (s.a.w) anauelezea 
ukweli huu: 

“Lau mwana wa Adam (mwanadamu) an- 
gepewa mabonde mawili ya dhahabu, angetamani 
la tatu, kwa maana hakuna kinachoweza kulijaza 
tumbo la mwana wa Adam isipokuwa udongo. Na 
Mwenyezi Mungu huwasamehe wenye kutubu.” 
(Bukhari, Riqaq, 10) 

Binaadamu ndiyo viumbe pekee waliopewa 
utashi, tofauti na viumbe wengine ambao maum- 
bile yao ni kujisalimisha kwenye utashi wa 
Mwenyezi Mungu. Binaadamu wanaweza kucha- 
gua kati ya zuri na baya, wanaweza kufanya maa- 
muzi na wanaweza hata kumkataa Mungu au ku- 
muabudu. Ni muhimu kuifahamu asili na tabia ya 




Sadaka na Njia Zake 71 


mwanadamu katika maumbile yake ya kawaida 
- hamu ya kihayawani, nafsi. Uislamu hukielezea 
kila kitu kwa namna ya uwastani, kwa sababu kitu 
chochote kinapopindukia huweza kuwa balaa. 
Kwa hiyo, mtu anapokusanya mali, kuna muele- 
keo wa kuwa mchoyo. Watu wenye uchoyo kwa 
kawaida hupoteza hali ya kuwa na huruma na up- 
endo kwa wengine. Wanaweza hata kujidanganya 
kwa ahadi tupu kwamba watakapokuwa na mali 
watawasaidia masikini. lakini, huwa wagonjwa na 
kusumbuliwa na nyoyo zenye maradhi. Wataing- 
izwa katika watu wenye hasara waliotajiwa katika 
msemo usemao “wa/e wenye kusema ‘nitalifanya 
kesho’ wameangamia." 

Kisa hicho cha Tha’labah ni mfano bora kwetu 
tuelewe mwisho wenye kuhuzunisha wa wale wa- 
naodanganywa na mali za dunia hii, lakini pia wale 
wanaolazimisha hatma na hawazingatii maadili 
ya kuomba. Wajibu wetu ni kumuomba Mwenyezi 
Mungu ayakubali maombi yetu kama yana faida 
kwetu, badala ya kung’ang’ania na kuziamini sana 
akili zetu na kuomba vitu ambavyo hatujui kama 
ni vizuri au ni vibaya kwetu. Vinginevyo tunaweza 
kujisababishia matatizo yatakayotuzuia kuziona 
baraka zilizofichwa ndani ya sadaka zetu. Hata 
hivyo, haiwezekani kwa akili zetu dhaifu kufikiri 
jinsi dua zetu zinavyofanya kazi. Dua ni idhini, 
baraka na amri ya Mwenyezi Mungu kwetu. Ni uk- 
weli wa kidini kwamba dua huondosha matatizo, 
lakini hatuwezi kujua kipi ni kizuri na kipi ni kibaya 
kwetu; kwa hali hiyo badala ya kusisitiza tupewe 
kitu fulani tunachokihitaji wakati tunapoomba 
tuongeze kusema: 



“Kitu chenye 
kupendeza ni 
mali ya halali 
na yenye man- 
ufaa katika 
mikono ya 
waja wema.” 

(Ahmad b. 
Hanbal, Mu- 
snad, 202) 



72 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU 



“Mola wangu! 
Ninajilinda 
kwako na 
shari ya 
mtihani wa uk- 
wasi na shari 
ya mtihani wa 
umaskini” 

(Muslim, Dhikr, 
49) 


“Mola wangu! Tujaalie iwapo ni la heri kwetu.” 

Kama tulivyosema ili kuzibadilisha mali zetu 
kuwa zenye manufaa na faida tunatakiwa kuzitu- 
mia kulingana na maamrisho ya Mwenyezi Mun- 
gu. Jambo hili ni muhimu kwa ajili ya ustawi na 
wokovu wa mtu mmoja mmoja na jamii kwa ujum- 
la hapa duniani na kesho Akhera. 

Mali kama mali siyo kitu kibaya katika Uisla- 
mu. Kinyume chake, kama miongozo iliyowekwa 
ikifuatwa, mali huwa kitu chenye kusifiwa. Mtukufu 
Mtume wetu (s.a.w) anashajiisha kuwa na mali 
katika maneno yake yafuatayo: 

“Kitu chenye kupendeza ni mali ya halali na 
yenye manufaa katika mikono ya waja wema.”(Ah- 
mad b. Hanbal, Musnad, 202) 

Kuomba msaada kutoka kwa watu wengine 
hali ya kuwa una nguvu za kufanya kazi ni mion- 
goni mwa tabia zinazolaaniwa na Uislamu. 

Kwa mujibu wa hadith iliyosimuliwa na Anas 
bin Malik (r.a), mtu mmoja alikuja kwa Mtume 
(s.a.w) na kumuomba. 

Mtukufu Mtume (s.a.w) akamuuliza: Huna 
chochote nyumbani mwako? Akajibu: naam, nina 
kipande cha nguo ambacho sehemu moja hukivaa 
na sehemu nyingine hukitandika (sakafuni), na 
bakuli ya mbao ambayo huitumia kunywea maji. 

Akasema: vilete. Alipokwishavileta mtukufu 
Mtume (s.a.w) akavishika mkononi mwake na ku- 
uliza: Nani atakayevinunua? Mtu mmoja akase- 
ma: nitavinunua kwa dirham mmoja. Akasema 



Sadaka na Njia Zake 73 


kwa mara ya pili au ya tatu: Nani atakayetoa zaidi 
ya dirham mmoja? Mtu mmoja akasema: Nitavi- 
nunua kwa dirham mbili. 

Alichukua dirham hizo mbili na kumpa na ki- 
sha akamwambia: Kanunue chakula kwa dirham 
mmoja kwa jili ya familia yako na ununue shoka na 
ulilete kwangu. Akafanya hivyo na kulileta. Mtuku- 
fu Mtume (s.a.w) akaliwekea mpini kwa mkono 
wake na kisha akamwambia: Nenda kakusanye 
kuni uziuze, na uje hapa baada ya wiki mbili. 

Mtu huyo akaenda, akakusanya kuni na kuzi- 
uza. Alipopata dirham kumi, alikuja na akanunua 
nguo na pesa nyingine akanunulia chakula. 

Mtume (s.a.w) akamwambia: 

“Hii ni bora kwako kuiiko kuomba kutakakoku- 
fanya uje siku ya kiyama ukiwa na aiama usoni 
mwako. Watu watatu pekee ndiyo wanaoruhusiwa 
kuomba: yuie aiiye katika umasikini thakiii, aiiye 
katika deni zito, au yuie anayewajibika kutoa fidia 
na ikiwa ni vigumu kwake kuiitipa.”'° 

Ingawa Uislamu haujakataza moja kwa moja 
kuomba, unaliona suala hilo kuwa lisilofaa ki- 
maadili. Mtume (s.a.w) alimwambia mtu mmoja 
aliyekuwa na tabia ya kuombaomba: 

“Mwenyezi Mungu Mtukufu hakuiiacha sua- 
ia ia kugawa zaka (kwa makundi yanayostahiki) 
mikononi mwa yeyote, hata utashi wa Mtume 
Wake haukupewa nafasi hiyo. Aiiyataja makundi 
nane yanayotakiwa kupewa. Kama umo katika 



“Ni tabia nzuri 
kutomfukuza 
muombaji 
mikono tupu, 
bali mpe hata 
kama unach- 
oweza kutoa 
ni tende moja. 
Ewe Aisha! 
Usimuon- 
doshe maskini 
mikono tupu, 
mpe hata 
kama unach- 
oweza kumpa 
ni kipande cha 
tende.” 

(Tirmidhi, Kitab 
al-Zuhd, 37) 


10. Tazama Abu Dawud, Kitab al-Zakat, 26. 




74 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU _ 

haya makundi nane, basi tunaweza kukupa fungu iako.” (Bayhaki, 
Sunan al-Kubra, VII, 6) 

Huu ni mchanganuo mzuri sana kuhusu ugavi wa Zaka kuwapa 
wale wanaostahiki. Makundi haya yaliyotajwa katika Aya ndiyo pe- 
kee wanaotakiwa kupewa Zaka. Makundi haya yametajwa katika 
Aya hii: 

“Wa kupewa sadaka ni mafakiri, na masikini, na wanaozitu- 
mikia, na wa kutiwa nguvu nyoyo zao, na katika kukomboa wa- 
tumwa, na wenye madeni, na katika Njia ya Mwenyezi Mungu, na 
wasafiri. Huu ni waajibu uliofaridhiwa na Mwenyezi Mungu. Na 
Mwenyezi Mungu ni Mwenye kujua Mwenye hikima.” (Our’an, 9: eo) 

Watu wengine wasiokuwa katika makundi haya nane wanawe- 
za kupewa msaada kwa sadaka nyingine zisizokuwa Zaka ambazo 
huitwa khayraat. Mtume Mtukufu (s.a.w) hakupata kutoa pesa za 
Zaka kuwapa watu wasiokuwa katika makundi hayo nane yaliyo- 
tajwa, na aliyakataa maombi yao. Kanuni hii aliitumia tu kwenye 
Zaka pekee na siyo katika sadaka nyingine zisizokuwa zaka. Kuhu- 
su sadaka nyingine Mtume (s.a.w) alikuwa akifanya kwa mujibu wa 
Aya isemayo “Na anayeomba au kuuliza usimkaripie,” (Our’an, 93:10) 
na alikuwa akisema: 

“Ni tabia nzuri kutomfukuza muombaji mikono mitupu, baii mpe 
hata kama unachoweza kutoa ni tende moja. Ewe Aisha! Usimuon- 



Musa Topbas (q.s) alikuwa akitoa sadaka kwa wal- 
iokuwa wakiomba na akisema: 

“lli tusizoee kuwakataa maskini, tunapaswa kutoa 
hata kama ni kidogo” 



Sadaka na Njia Zake 75 


doshe masikini mikono tupu, mpe hata kama una- 
choweza kumpa ni kipande cha tende.” (Tirmidhi, 
Kitab al-Zuhd, 37) 

Katika kutekeleza tnaana ya hadith hii, Musa 
Topbas (q.s) alikuwa akitoa sadaka kwa waliokuwa 
wakiomba na akisema: 



“lli tusizoee kuwakataa masikini, tunapaswa 
kutoa hata kama ni kidogo” 

Pia ieleweke kuwa Uislamu haukubali kuom- 
ba isipokuwa katika hali ngumu mno; kwa sababu, 
kuomba ni kitendo chenye kuaibisha na kudhalili- 
sha. Ndiyo maana kwamba Mtume (s.a.w) aliwa- 
taka wale waliokula kiapo cha utii kwake wasi- 
waombe watu.'''' 


Kwa njia hii tunatakiwa kuwatofautisha wale 
wanaomuomba pesa kila mtu wanayekutana naye 
nawale masikini ambao wanaona haya kuwaeleza 
watu shida zao. Kuhusu suala hili Mtukufu Mtume 
(s.a.w) anasema: 

“Masikini siyo yule anayepita akiwaomba watu 
na kufukuzwa kwa tonge moja au mawili, na tende 
moja au mbili. Wakasema (Maswahaba): Ewe 
Mtume wa Allah! Masklni ni yupi basi? Akasema: 
yule asiyekuwa na chochote cha kukidhi haja 
yake, na hadhaniwi kuwa hivyo (ili kutowavuta 
watu wakarimu) wampe sadaka, na hawaombi 
watu chochote. ” {MusWm, Kitab al-Zakat, 102) 

Kwa hadith hii, Mtukufu Mtume (s.a.w) alita- 
ka kusema kwamba wale wanaomuomba yeyote 


“Shet’ani ana- 
kutieni khofu 
ya ufakiri na 
anakuamrish- 
eni mambo 
machafu.” 


11. Tazama Muslim, Kitab al-Zakat, 108. 


(Our’an 2: 268) 




76 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU 



Abu Huraira 
(r.a) ames- 
imulia kuwa 
Mtume wa 
mwenyezi 
Mungu al- 
isema: Kwa 
vyovyote 
vile sadaka 
haipunguzi 
mali na mja 
anayesamehe 
Mwenyezi 
Mungu hu- 
muongezea 
heshimay- 
ake, na yule 
anayeonyesha 
unyenyekevu 
Mwenyezi 
Mungu hu- 
muinua mbele 
ya macho ya 
watu. 

(Muslim, Kitab 
al-Birr, 69) 


wanayekutana naye wanapata kile wanachohitaji. 
Masikini wa kweli ni wale wanaoficha hali yao, wa- 
kastahimili na kuvumilia shida na tabu za umasi- 
kini. Umuhimu wa kuwasaidia watu wa aina hii 
umeelezwa ndani ya Qur’an Tukufu: 

“Na wapewe mafakih waliozuilika katika 
njia za Mwenyezi Mungu, wasioweza kusafiri 
katika nchi kutafuta riziki. Asiyewajua hali 
zao huwadhania kuwa ni matajiri kwa sababu 
ya kujizuia kwao. Utawatambua kwa alama 
zao; hawang’ang’analii watu kwa kuwaomba. 
Na kheri yoyote mnayotoa, basi kwa yakini 
Mwenyezi Mungu anaijua.’’ (Our’an, 2:273) 


Zaka ya Mazao ya Kilimo: 'Ushr 
(moja ya kumi) 

‘Ushr ambayo ni miongoni mwa amali za 
ibada zinazohusu pesa inaelekea kusahaulika. 
Ni aina ya Zaka ambayo hutolewa kwa mazao. 
Wale wasiolipa ‘ushr yao ni wenye hatia sawa 
na mnyang’anyi. Wananyang’anya haki ya masi- 
kini, mafakiri na wale wanaopigana katika njia ya 
Mwenyezi Mungu Mtukufu. 

Kwa mujibu wa simulizi moja, mtu mmoja 
mkarimu kutoka Yemen alikuwa na mabustani ya 
mizabibu, tende na mashamba ya nafaka karibu 
na mji wa Sana’a. Mtu huyu alikuwa akiweka ak- 
iba ya sadaka kwa ajili ya masikini na mafukara 
wakati wa kipindi cha mavuno. Alipofariki dunia, 
watoto wake wakashikwa na uchoyo na kuambi- 
ana: 



Sadaka na Njia Zake 77 


“Tuna familia kubwa na mali yetu ni kidogo. 
Tusitoe chochote kuwapa masikini, na tuyavune 
mazao yetu kabla hawajaja kutuomba.” 

Jawabu na radiamali ya dhamira na nia zao 
mbaya, Mwenyezi Mungu Mtukufu akayateket- 
eza kwa moto mabustani yao na kuyageuza kuwa 
mabaki. Shamba hili kubwa likawa halitambuliki. 
Watu hao mabakhili walipoliona walipatwa na ms- 
hituko wakadhani kuwa wameingia katika shamba 
lisilokuwa lao. 

Lakini, hawakuwa wakijua kuwa dua za masi- 
kini kwa baba yao ndizo zilizokuwa zikilifanya 
shamba hilo kupata baraka nyingi. Masikini na 
mafukara wote walikuwa wakinufaika na shamba 
hilo. Lakini baada ya baba yao kufariki dunia zaka 
ya ‘ushr iliyokuwa ikitolewa na baba yao kuwapa 
masikini ikaonekana kuwa ni kubwa mno macho- 
ni mwao, na hivyo wakaacha kuitoa. Walikuwa 
hawajui neema za shamba hilo zilikuwa zikitoka 
wapi, kwa sababu hali ya ukiziwi na kughafilika ili- 
kuwa imeyaziba macho yao. 

Ndiyo maana kwamba Mwenyezi Mungu 
Mtukufu anasema: “...Wala usiwe miongoni 
wa walioghafilika.” (Our’an, 7: 205). Tukio hili liju- 
likanalo kama kisa cha Watu wa Kondeni limeta- 
jwa ndani ya Qur’an Tukufu kama ifuatavyo: 

“Hakika tumewajaribu hawa kama tulivyo 
wajaribu wale wenye shamba, walipo apa 
kwamba watayavuna mazao yake itakapo kuwa 
asubuhi. Wala hawakusema: Mungu akipenda! 
Basi lilitokea tukio juu yake kutoka kwa Mola 
wako Mlezi, nao wamelala! Likawa kama usiku 



Maulana 
Jalaladdin 
Rumi (q.s) 
anasema: 
“Maisha ka- 
tika hii dunia 
ni ndoto tu. 
Kuwa tajiri 
katika hii 
dunia ni kama 
kupata mali 
ndotoni. Mali 
za duniani hu- 
hama kutoka 
katika kizazi 
kimoja kwen- 
da kingine 
na kuendelea 
kubaki hapa 
hapa duniani.” 



78 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU _ 

wa giza. Asubuhi wakaitana. Ya kwamba nende- 
ni kondeni mwenu ikiwa mnataka kuvuna. Basi 
walikwenda na huku wakinong’onezana, Ya 
kuwa leo hata masikini mmoja asikuingilieni. Na 
walikwenda asubuhi, nao wameshikilia azimio 
hilo. Basi walipoliona, wakasema: Hakika tume- 
potea! Bali tumenyimwa!” (Our an, 68:17-27) 

Hii ni ishara ya ajabu ya hali yenye kusiki- 
tisha ya wale wanaomsahau Mwenyezi Mungu 
Mtukufu na wanaosahau kutoa haki za masikini 
katika neema walizojaaliwa na Mwenyezi Mungu 
Mtukufu. Ikumbukwe kuwa nia zote zilizo moyoni 
zinajulikana kwa Mwenyezi Mungu Mtukufu. Ukuu 
Wake umekizunguka kila kitu. 

Maulana Jalaladdin Rumi (q.s) anasema: 

“Maisha katika hii dunia ni ndoto tu. Kuwa 
tajiri katika hii dunia ni kama kupata maii ndotoni. 
Maii za duniani huhama kutoka katika kizazi ki- 
moja kwenda kingine na kuendeiea kubaki hapa 
hapa duniani. ” 

“Maiaika wa mauti humuamsha yuie aiiyegha- 
fiiika kutoka usingizini mwake. Mtu huyo huanza 
kuuguiia shida aiizozipitia kwa ajiiiya kitu ambacho 
hasa hakukimiiiki. Hujuta sana, iakini amecheiewa 
na kiia kitu kimefikia tamati..." 

Uzuri ulioje wa maneno ya Ali (r.a): 

“Watu wameiaia; huamka wanapokufa. ” 

Mwenyezi Mungu Mtukufu pia anaelezea hali 
ya kujuta ya mtu anayeamka wakati wa mauti 
yake: 





Sadaka na Njia Zake 79 


ljy^\..^\ ^ya ^\j 

“...tena hapo akasema: Mola wangu Mlezi! 
Huniakhirishi muda kidogo nipate kutoa sada- 
ka, na niwe katika watu wema?” (63:10) 

Lakini wapi, atakuwa amechelewa na ombi 
lake halitokubaliwa. Ndiyo maana Mwenyezi Mun- 
gu anawaamrisha waje wake watoe sadaka katika 
vile alivyowaruzuku kabla hawajafikwa na mwisho 
huo wenye kuhuzunisha. 



Kwa muhtasari, kila muumini anapaswa kuwa 
muangalifu asipuuze amali za ibada zinazohusu 
pesa. Vinginevyo anatakiwa kujua kuwa atakuwa 
miongoni mwa walioghafilika ambao hawajui kuwa 
hizo mali wanazozizuia ni za nani. 


Mola wetu! Tupe baraka ya kuwa miongoni 
mwa waumini ambao hutekeieza kwa hamasa 
wajibu wao wa kifedha na kutoa haki za masi- 
kini ambao wanaodhihirisha au wasiodhihiri- 
sha shida zao kwa sababu ya staha waiionayo, 
na utupe baraka ya radhi zako. 


Amin! 



80 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU 



“Mwana wa 
Adam hudai: 
Mali yangu, 
mali yangu. 
Naye(Mtukufu 
Mtume) 
akasema: Ewe 
Mwanadamu! 
Huna cho- 
chote chako 
isipokuwa kile 
ulichokula, 
ulichokitumia 
au ulichokivaa 
kikaisha au 
ulichokitoa 
sadaka na 
kukitanguli- 
za?” 


B. INFAQ 

a. Asili yake 

Maneno kama vile infaq ambayo yanaonyesha 
ya kujitolea mali na nafsi katika njia ya Mwenyezi 
Mungu Mtukufu yametajwa katika zaidi ya mae- 
neo mia mbili ndani ya Our’an Tukufu. Idadi hii 
pekee inatosheleza kuelewa daraja na umuhimu 
wa infaq. 

Katika makubaliano ya Aqabah ya pili (Bay’ah 
Aqabah), Abdullah bin Rawaha (r.a) alisema: 

“Ewe Mtume wa Allah! Unaweza kuweka 
masharti uyapendayo kwa ajili ya Mola wako na 
kwa ajili yako.” Na Mtume (s.a.w) akasema: 

“Sharti langu kwa ajili ya Mola wangu ni kuwa 
mtamuabudu na hamtomshirikisha na chochote. 
Na sharti langu kwa ajili tangu mwenyewe na 
kuwa mtanilinda kama mnavyozilinda nafsi zenu 
na mali zetu. ’’ 

Maswahaba wakauliza: 

“Tuna malipo gani iwapo tutafanya hivyo 
utakavyo?” 

Mtukufu Mtume (s.a.w) aliposema: 

“Mtapata pepo,” wakasema: 

“Faida iliyoje ya biashara hii! Hatutovunja 
ahadi yetu na wala hatutaki ivunjike.” (ibn Kathir, 
Tafsir, II, 406) 


(Muslim, Zuhd, 
3-4) 


Baada ya majadiliano haya Aya ifuatayo ika- 
teremka: 



Sadaka na Njia Zake 81 





A .^1 dL 


“Hakika Mwenyezi Mungu amenunua kwa 
Waumini nafsi zao na mali zao kwa kuwa wao 
watapata Pepo.” (Our an, 9: 111) 


Ishara kubwa na ya msingi ya mtu kuuza nafsi 
yake ni kifo cha kishahidi na kuwa askari. Kisa cha 
mtu wa kwanza kufa kishahidi katika Uislamu, Bibi 
Sumayyah, ni cha mfano. Aliitoa nafsi yake kati- 
ka njia ya Mwenyezi Mungu. Alinunua pepo kwa 
nafsi yake na anasubiri pindi malipo ya milele ya- 
takapotolewa. Tunapaswa kufuata njia hiyo hiyo 
na kuwa tayari kutoa mali zetu na nafsi zetu kwa 
ajili ya kupata radhi za Mwenyezi Mungu. 


Mfano mwingine ni katika vita vya Darda- 
nelles. Japokuwa jeshi la Kituruki halikuwa lime- 
baki na baruti yoyote, walishinda vita kwa sababu 
walionyesha mojawapo ya mifano mikubwa mno 
ya kutoa mali na nafsi kwa ajili ya Mwenyezi Mun- 
gu. Kuna mifano mingi ya aina hii. Kumuuzia mali 
Mwenyezi Mungu ni istiari yenye maana ya kutu- 
mia mali kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi 
Mungu Mtukufu anaeleza yafuatayo wakati akitaja 
sifa za wachamungu: 


“Ambao huyaamini ya ghaibu na hushika 
Sala, na hutoa katika tuliyowapa.” (Qur an, 2: 3) 

Sadaga na infa, ambazo ni istilahi mbili zina- 
zohusu sadaka katika Uislamu, zina aina nyingi. 
Sadaga na infaq zinaanza na kutoa chochote. 
Kwa hali hiyo, hata kutoa kipande cha tende ki- 



“Malaika wa 
mauti hum- 
uamsha yule 
aliyeghafilika 
kutoka usin- 
gizini mwake. 
Mtu huyo 
huanza kuu- 
gulia shida ali- 
zozipitia kwa 
ajili ya kitua 
ambacho 
hasa hakuki- 
miliki. Hujuta 
sana, lakini 
amechelewa 
na kila kitu 
kimefikia 
tamati...” 

Jalal al-dln 
Ruml 




82 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU 



Ithaar (uung- 
wana) ndiyo 
alama ya 
upendo. Mtu 
hujitolea kwa 
ajili ya mpenzi 
wake kwa 
kadiri ya up- 
endo alionao 
kwake. Huona 
kujitolea 
kuwa ni raha. 
Anaweza 
kwenda mbali 
zaidi ka- 
tika kujitolea 
mpaka akaya- 
toa dhabihu 
maisha yake 
kwa ajili ya 
mpendwa 
wake. Ku- 
wapa sadaka 
viumbe wa 
Mwenyezi 
Mungu Mtuku- 
fu ndio ishara 
kuu kabisa ya 
upendo. 


nakubaliwa kama infaq na kinamkinga mtoaji dhidi 
ya moto wa Jahannam. Mtume (s.a.w) alimuona 
kila Muislamu kuwa ni tajiri. Kwa sababu alifundi- 
sha kupitia maneno yake kuwa matendo mbalim- 
bali ya Waislamu kama vile kuamrisha mema na 
kukataza mabaya, kuwasaidia wanyonge, kum- 
fariji muumini, kuzifurahisha nyoyo zenye huzuni, 
kuondosha vitu barabarani ambavyo vinaweza ku- 
wasababishia matatizo wapita njia, kuwatembelea 
wagonjwa n.k yote hayo yanahesabiwa kuwa ni 
infaq. Na haya hayategemei uwezo wa kifedha 
tu. Hii ina maana kwamba hata yule mtu ambaye 
ni masikini kabisa ana namna ambayo anaweza 
kutekeleza infaq na kutoa sadaka. 

Sadaka siyo fedha tu. Matendo kadhaa am- 
bayo kila mtu anaweza kuyafanya kama vile ku- 
waelekeza watu, kuwafariji, kutoa ushauri na 
kutabasamu ni miongoni mwa mambo ambayo 
hutengeneza jamii yenye amani na utulivu, na 
kusaidia hisia za udugu na mshikamano kushika 
mizizi katika jamii. 

Kwa kuwa inaimarisha nidhamu na uwiano 
wa jamii, kwa namna moja, kuwapa sadaka masi- 
kini na wenye shida katika jamii huwa ni chanzo 
cha kupata baraka hapa duniani na kesho Akhera. 
Kisa kifuatacho ni mfano mzuri wa ukweli huu: 

Siku moja masikini mmoja alisimama mbele 
ya Ali (r.a) na kumuomba kitu. Ali (r.a) akawam- 
bia watotowake, Hassan na Hussein (r.a) waende 
nyumbani wakalete dirham sita walizokuwa nazo 
nyumbani. Hassan na Hussein wakaenda nyum- 
bani na kuzileta hizo pesa, na Ali (r.a) akampatia 






Sadaka na Njia Zake 83 


masikini hali ya kuwa wao wenyewe wanazihitajia. 
Fatimah (r.a) alitaka kwenda kununua ngano kwa 
pesa hizo. BaadayeAli (r.a) alipokuwa njiani kuele- 
kea nyumbani, alikutana na mtu mmoja aliyetaka 
kumuuza ngamia wake. Mtu huyo akamuuzia Ali 
(r.a) ngamia wake kwa dirham 140 kwa makubal- 
iano kuwa atamlipa baadaye. Kabla Ali (r.a) hajafi- 
ka nyumbani, akakutana na mtu mwingine aliye- 
taka kumnunua ngamia uyo kwa dirham 200. 

Ali (r.a) akapata pesa, akalipa deni la dirham 
140 na dirham 60 zilizobaki akampatia Fatimah. 
Kisha akasema: 

“Hii ni ahadi ya Mwenyezi Mungua kwetu ali- 
posema “Afanyae wema atalipwa mfano wake 
mara kumi.” {Our’an, 6: 160). Tulitoa dirham 6 na 
Mwenyezi Mungu akatulipa mara kumi.” 

Mbali na baraka hizo za Mwenyezi Mungu zi- 
lizotajwa hapo juu, kwa mujibu wa Aya isemayo 
“Ati yaweza kuwa malipo ya ihsani ila ihsani?” 
(Our’an, 55: 60) Zaka na infag hufungua milango ya 
rehema na kufunga milango ya shari. 

Tukio lifuatalo lililotokea wakati wa kilele cha 
mashambulizi ya kigaidi ya miaka ya 1970 ni tukio 
la mfano. 

Majambazi matano au sita waliingia dukani 
na kumtaka mmiliki wa duka awape pesa zote 
zilizokuwa katika kasha ya fedha. Wakati mzee 
huyo masikini akichukua funguo kwa unyonge na 
kutaka kufungua kasha hilo, jambazi aliyekuwa 
akilinda nje ya mlango alimkimbilia na kusimama 




“Hakika Wau- 
mini ni waie 
waiio muamini 
Mwenyezi 
Mungu na 
Mtume wake 
tena wasitie 
shaka kabisa, 
na wakapi- 
gana Jihadi 
katika Njia 
ya Mwenyezi 
Mungu kwa 
maii yao na 
nafsi zao. Hao 
ndio wakweii.” 

(Qur’an, 49: 

15) 




84 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU 


H mbele yake. Akawaonyesha bunduki rafiki zake 
na kufoka: 

“Hapa hatuibi hata sarafu moja ya fedha.” 

Marafiki zake walishituka na kushangazwa na 
tabia ya rafiki yao, wakamuuliza: 


“Kuna tatizo gani? Mpaka sasa tumeshaiba 
maduka mengi na hukusema kitu, sasa hivi kime- 
tokea kitu gani? Tupishe tufanye kazi yetu.” 

Lakini mtu huyo ambaye alikuwa ameamua 
kumlinda mwenye duka akasema: 


“Hapana. Hatutochukuachochotekatikahiliduka. 
Msilazimishe. Labda mtembee juu ya maiti yangu, 
vinginevyo hamchukui kitu katika hili duka. Mnamjua 
mtu huyu ni nani? Kwa miaka mingi nilipokuwa nime- 
jiingiza katika kunywa vileo na kucheza kamari, mzee 
huyu alikuwa akiisaidia familia na watoto wangu. Ni 
mtu wa pekee ambaye aliwasaidia watoto wangu 
wapate elimu inayotakiwa.” 


“Kutabasamu 
mbele ya 
wajihi (uso) 
wa ndugu 
yako katika 
Uislamu ni 
sadaka”. 

(Tirmidhi, Kitab 
al-Birr, 36) 


Baada ya marafiki zake kusikia hivyo wal- 
imuomba radhi mwenye duka na kuondoka. Huu ni 
mfano mzuri sana unaosadikisha hadith isemayo 
“sadaka kidogo huondosha matatizo mengi.” 

Mfano mzuri wa kuwasaidia masikini na ku- 
tibu majeraha yao unaonekana katika maisha 
ya Mtume wetu mpendwa (s.a.aw). Kwa upande 
mmoja aliwataka Waislamu kugeuza ukarimu 
kuwa tabia ya kawaida. Alihamasisha infaq kwa 
kusema: 



Sadaka na Njia Zake 85 


“Mkono wa juu ni bora kuliko mkono wa chini 
(yaani yule anayetoa sadaka nl bora kuliko yule 
anayelpokea).’’ {Bukhan, Zakat, 18) 

“Usltamani kuwa kama yeyote isipokuwa ka- 
tika hali mbili. (Ya kwanza) mtu ambaye Mwenyezi 
Mungu amempa mali na anaitumia kwa njia iliyo 
sahihi; (ya piii ni) mtu ambaye Mwenyezi Mungu 
amempa hekima (Qur’an) na anaifanyia kazi na 
kuifundisha kwa wengine.” {Bukhah, iim, 15) 

Kwa upande mwingine alikuwa akiomba dua 
akisema: 

“Mola wangu! Nipe maisha kama ya masikini, 
nifishe kama masikini na siku ya kiyama unifufue 
katika kundi la masikini.” (Tirmidhi, Kitab ai-Zuhd, 15) 
na alitenga eneo fulani la mskiti wake kuwa maka- 
zi ya maswahaba wasiokuwa na makazi, masikini 
na mafukara. Aliyaangalia kwa ukaribu sana ma- 
hitaji ya Maswahaba hawa waliokuwa wakijulika- 
na kama “Maswahaba wa Suffah” na akawa faraja 
kwao kwa mtindo wa maisha yake ya staha. 

Pia alisema: 

“Masikini (ambaye hatokuwa na wasiwasi wa 
kuulizwa kuhusu mali siku ya kiyama) ataingia 
Peponi kwa nusu siku (ambayo ni sawa na miaka 
500 ya duniani) kabla ya tajirl.” (Tirmidhi, Kitab ai- 
Zuhd, 37) 

Katika hadith nyingine, aliashiria kwamba utu 
wa kweli haupimwi kwa mali bali kwa unyoofu na 
uchamungu 'Wa/e wanaoongeza mall zao (kwa 
kutotoa sadaka) ndlyo wanaopunguza malipo yao 
akhera” {Bukhah, Riqaq, 13) 



“Hata kama 
giza litakuwa 
na nguvu kiasi 
gani, kijiti ki- 
moja kinato- 
sha kulipatia 
mwanga.” 

Jalal al-Din 
Rumi 



86 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU 



“Ziokoeni naf- 
si zenu dhidi 
ya moto hata 
kwa kutoa 
kipande cha 
tende, na yule 
asiyekuwa 
hata na kiasi 
hicho, basi 
(afanye hivyo) 
kwa kusema 
maneno ma- 
zuri.” 


Vile vile aliwashauri watu masikini katika 
umma wake kwa kusema: “Jilindeni na moto wa 
jahannam hata kama ni kwa kipande cha tende 
na yuie ambaye hana hata hicho, basi (afanye 
hivyo) kwa (kusema) neno zuri lenye kufurahisha. ” 
(Bukhari, Adab, 34) na akaonyesha kuwa infaq ni 
jambo linalowezekana katika hali yoyote ile. Kwa 
hiyo, watu wasiokuwa na mali ya kutosha kutoa 
sadaka wakiwatendea wenzao wema na kuzun- 
gumza nao kwa maneno mazuri, hiyo itahesabiwa 
kama ni sadaka. Katika Aya moja imeelezwa kuwa 
sadaka ya aina hiyo ni bora kuliko hata sadaka ya 
pesa inayofuatishwa na matusi: 

“Kauli njema na usamehevu ni bora kuliko 
sadaka inayofuatiliwa na maudhi. Na Mwenye- 
zi Mungu ndiye Mwenye kujitosha na Mpole.” 

(Our’an, 2: 263) 

Maneno ya Mtume (s.a.w) yaliyotajwa hapo 
juu hayahamasishi umaskini wala ukwasi. Kiny- 
ume chake, yanaonyesha kwamba pande zote 
mbili kila moja ina upande wake mzuri na ni mhu- 
mu kwa mtu kuridhika na kuishi kulingana na hali 
yake ya kifedha. Jambo la muhimu ni kwamba 
mja, tajiri au masikini, anatakiwa kuishi kulingana 
na radhi za Mwenyezi Mungu. 

Mtukufu Mtume (s.a.w) alikubali kwamba 
waumini wote wana ukarimu katika nyoyo zao. 
Japokuwa Abu Dhar (r.a) hakuwa akimiliki cho- 
chote katika hii dunia, Mtukufu Mtume (s.a.w) 
alikuwa akimwambia: 


(Bukhari, Adab, 
34) 


“Ewe Abu Dhar! Unapoandaa mchuzi wako, 
ongeza maji na kumpa (kama zawadi) jirani yako.” 






Sadaka na Njia Zake 87 


(Musiim, Kitab ai-Birr, 142) kwa sababu Abu Dhar 
hakuwa hata na kitu cha kuongeza katika mchuzi 
wake. 

Kuwa masikini katika mfuko hakuna madhara 
kwa wale walio na utajiri nyoyoni mwao. Iwapo 
mtu atakuwa tajiri wa moyo sambamba na kuwa 
na utajiri wa mfuko (mali), jambo hilo litaongeza 
ukarimu wake. Kwa maana wale walio masikini 
katika nyoyo zao, kwa upande mwingine, utajiri 
wa mali hauwezi kuwanufaisha chochote. Kiny- 
ume chake, huongeza umasikini wake wa moyo. 
Na wale walio masikini katika mifuko na katika 
moyo watakuwa wamekhasirika hapa duniani na 
Akhera, Mtukufu Mtume (s.a.w) anaeleza kuwa 
ukwasi na utajiri wa kweli siyo kuwa na mali ny- 
ingi, bali kuwa na ukwasi na utajiri moyoni.''^ 

Kwa hali hiyo utajiri wa kila mtu hutegemea 
kiasi cha utajiri wa moyo alicho nacho. Kwa up- 
ande mwingine, kutosheka ni hazina isiyo na 
kikomo kama ilivyoelezwa katika hadith ya Mtuku- 
fu Mtume (s.a.w),""^ na waumini wa kweli ni wale 
wenye hazina hii na wakatoa sadaka. Infaq ni 
ishara na mfano mkuu wa werevu na uwajibikaji 
wa waumini. 

Omar (r.a) alipokuwa safari kuelekea Damas- 
cus alikuwa akifanya zamu na mtumishi wake ya 
kupanda ngamia. Walipofika katika lango la mji ili- 
kuwa zamu ya mtumishi wake. Kutokana na uvu- 
milivu wa Umar, alikuwa akitembea kwa miguu 



Amesimulia 
Jabir bin 
Abdillah 
kuwa: Mtume 
alisema, “kila 
jambo zuri ni 
sadaka.” 


- (Bukhari, Adab, 

12. Ahmad bin Hanbal, Musnad,ll, 389. 33) 

13. Bayhaki, Kitab al-Zuhd,ll, 88. 




88 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU 



“Ambao hutoa 
wanapo kuwa 
na wasaa na 
wanapo kuwa 
na dhiki, na 
wanajizuia 
ghadhabu, na 
wasamehevu 
kwa watu; 
na Mwenyezi 
Mungu 
huwapenda 
wafanyao 
wema” 

(Our’an 3: 134) 


na mtumishi wake akiwa amepanda farasi huku 
wakiingia katika mji huo. Hili ni dhihirisho lingine 
kubwa la infaq na ithar kutoka katika historia ya 
Kiislamu. 

Ithar ina maana ya kuchukua kitu chetu ku- 
wapa wengine pamoja na kwamba tuna shida 
nacho, kuwatanguliza wengine juu ya nafsi zetu 
na kuchukua haki zetu na kuwapa wao, jambo 
ambali ni nadra kupatikana katika jamii ya sasa. 
Tunatakiwa kuhamasisha kwenda mbali zaidi ya 
kutoa zaka ya lazima. Ukusanyaji na ugawaji wa 
sadaka vinatakiwa kuandaliwa na taasisi. Vilevile 
tunatakiwa kuwapa mafunzo idadi ya kutosha kwa 
ajili ya taasisi hizi. Ni jukumu muhimu pia la jamii 
ya leo kuanzisha hospitali mbalimbali na makazi 
ya uuguzi kwa ajili ya watu masikini katika jamii. 

Infag inapaswa kuwa tabia ya kawaida ya 
Muislamu. Mwenyezi Mungu Mtukufu anasema: 

j clj llj ^ jjJLiuj (jjJJl 

aUIj ,j-*'LUI j^LiJlj JaJ^Jl 

“Ambao hutoa wanapokuwa na wasaa na 
wanapokuwa na dhiki, na wanajizuia ghadhabu, 
nawasamehevu kwawatu; na Mwenyezi Mungu 
huwapenda wafanyao wema.” (Qur an, 3:134) 

Kwa mujibu wa riwaya moja, Ja’far al-Sadiq 
(r.a) alikuwa na mtumishi aliyekuwa akimsadia 
katika huduma binafsi. Siku moja mtumishi huyo 
alimdondoshea Ja’far (r.a) bakuli la mchuzi kwa 
bahati mbaya. Ja’far (r.a) akapatwa na ghadhabu. 
Mtumishi alipoona hivyo akasema: 




Sadaka na Njia Zake 89 


“Ewe Bwana wangu! “Wale wanaojizuia na 
ghadhabu” wamesifiwa ndani ya Qur’an Tukufu 
na kisha akaisoma hiyo aya.” 

Ja’far al-Sadiq (r.a) akamwambia kuwa amei- 
zuia ghadhabu yake. 

Mtumishi akasema tena: 

“Wale walio wasamehevu kwa watu nao pia 
wamesifiwa katika Aya hiyo na akasoma kipande 
cha Aya kinachohusika.” Ja’far (r.a) akasema: 

“Sawa, nimekusamehe” 

Kisha mtumishi akamwambia: 

“Katika sehemu ifuatayo ya Aya, imeelezwa 
kwamba “Mwenyezi Mungu huwapenda wafanyao 
wema” akasoma sehemu iliyobaki ya Aya hiyo.” 

Ja’far (r.a) akasema: 

“Waweza kwenda. Uko huru. Nimekuacha 
huru kwa ajili ya Mwenyezi Mungu.” 

Kwa mujibu wa maneno ya Mtukufu Mtume 
(s.a.w) mwanamke mmoja alisamehewa dham- 
bi zake kwa sababu tu ya kumpa maji mbwa 
mwenye kiu. Kwa upande mwingine, mwanamke 
mwingine aliadhibiwa katika moto kwa sababu ya 
kumuacha na njaa paka mwenye njaa na kumsab- 
abishia kifo. Mifano hii inaonyesha hali ya kweli ya 
moyo wa muumini; kwa hiyo, Muislamu anapaswa 
kuwa mwenye hisia, mwenye ithaar, ukarimu na 
huruma. 

Ukarimu unaokubaliwa mbele ya Mwenyezi 
Mungu Mtukufu ni kutoa kilicho bora katika mali. 



Waislamu 

wanatakiwa 


kuufanya 
ukarimu kuwa 
tabia yao ya 
mazoea. 



90 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU 



“Enyi mlio 
amini! Toeni 
katika vile 
vizuri mlivyo 
vichuma, na 
katika vile tu- 
livyo kutoleeni 
katika ardhi. 
Wala msiku- 
sudie kutoa 
vilivyo vibaya, 
hali nyinyi 
wenyewe 
msinge 
vipokea ila 
ingekuwa 
mmefumba 
macho. Na 
jueni kwamba 
Mwenyezi 
Mungu ni 
Mwenye 
kujitosha na 
Msifiwa.” 

(Our’an 2: 267) 


Iwapo ubora huu utazingatiwa katika utoaji wa 
sadaka, basi itakuwa ni sababu ya mtoaji kupata 
radhi za Mwenyezi Mungu Mtukufu. 

As-hab al-Suffa, ambao walijitolea nafsi zao 
katika njia ya Uislamu na kutofikiria kitu kingine 
zaidi ya kumuabudu Mwenyezi Mungu Mtukufu, 
hawakuweza kupata muda wa kutafuta kipato. 
Ndiyo maana Waislamu wengine walikuwa waki- 
waleta tende za kula. Siku moja baadhi ya watu 
waliwaletea tende zilizoharibika na kwa sababu 
as-hab al-Suffa walikuwa na njaa sana, hawakuwa 
na jinsi bali kula tende hizo. Kutokana na tukio hili 
Mwenyezi Mungu akatoa onyo lifuatalo: 

“Enyi mlioamini! Toeni katika vile vizuri 
mlivyovichuma, na katika vile tulivyo kutolee- 
ni katika ardhi. Wala msikusudie kutoa vilivyo 
vibaya, hali nyinyi wenyewe msingevipokea ila 
ingekuwa mmefumba macho. Na jueni kwamba 
Mwenyezi Mungu ni Mwenye kujitosha na Msi- 
fiwa.” (Our’an, 2: 267) 

Katika Aya nyingine, Mwenyezi Mungu Mtuku- 
fu anatueleza tutoe vile tunavyovipenda ili kuwa 
karibu Naye: 

“KABISA HAMTAFIKIA wema mpaka mtoe 
katika vile mnavyovipenda. Na kitu chochote 
mnacho kitoa basi hakika Mwenyezi Mungu 
anakijua” (Qur an, 3: 92) 

Neno “birr” limetafsiriwa kama lilivyo katika 
maana kamili kuwa ni wema, rehema za Mwenyezi 
Mungu, radhi Zake na Pepo. Katika Aya nyingine, 




Sadaka na Njia Zake 91 


Mwenyezi Mungu Mtukufu analielezea neno birr 
kama ifuatavyo: 

“Siyo wema kuwa mnaelekeza nyuso zenu 
upande wa mashariki na magharibi. Bali wema 
ni wa anayemuamini Mwenyezi Mungu na Siku 
ya Mwisho na Malaika na Kitabu na Manabii, na 
anawapa mali, kwa kupenda kwake, jamaa na 
mayatima na masikini na wasafiri, na waom- 
bao, na katika ugombozi, na akawa anashika 
Sala, na akatoa Zaka, na wanaotimiza ahadi yao 
wanapoahidi, na wanaovumilia katika shida na 
dhara na wakati wa vita; hao ndiyo waliosadiki- 
sha, na hao ndiyo wajilindao.” (Our an, 2:177) 



Aya hii pia ina sifa nyingine nzuri ambazo 
Muislamu anatakiwa kuwa nazo, zaidi ya birr. 


Tunahitaji kampeni ya dhati ya infag katika 
jamii yetu ambayo hisia za udugu na mshikamano 
zinadhoofika; amani na utulivu wa kijamii vin- 
atoweka; huku hisia za chuki na uadui zinaimari- 
ka. Kampeni hii ni muhimu sana kwa watoto wetu 
na sisi wenyewe binafsi. Watoto wetu wanataki- 
wa kulelewa wakijua kuwa mmiliki halisi wa mali 
zote ni Mwenyezi Mungu Mtukufu. Kama tulivyo 
na wajibu wa kuwafundisha watoto wetu misingi 
ya dini yetu, ndivyo tunavyowajibika kuwawekea 
kasumba ya kupenda infaq na kuwazoesha wa- 
jibu wa muumini wa kuwasaidia wenye shida. Tuk- 
ishindwa kuwazoesha hivyo tangu wanapokuwa 
wadogo, basi hiyo itakuwa ni hasara kwa mus- 
takabali wao. 

Wale wanaotaka kuwa waumini kamili wa- 
natakiwa kuwasaidia, kuwaunga mkono na ku- 


“Kabisa 
hamtafikia 
wema mpaka 
mtoe katika 
viie mnavyo 
vipenda. Na 
kitu chochote 
mnacho kitoa 
basi hakika 
Mwenyezi 
Mungu anaki- 
jua.” 

(Our’an 3: 92) 




92 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU 



Ukarimu 
unaokubaliwa 
mbele ya 
Mwenyezi 
Mungu 
Mtukufu ni 
kutoa kilicho 
bora katika 
mali. Iwapo 
ubora huu 
utazingatiwa 
katika utoaji 
wa sadaka, 
basi itakuwa 
ni sababu 
ya mtoaji 
kupata radhi 
za Mwenyezi 
Mungu 
Mtukufu. 


waombea masikini kadri wawezavyo. Kushiriki- 
ana na masikini katika shida zao nayo ni sehemu 
ya infaq. Twaweza kuona kutokana na dua hii ya 
Nabii Musa (a.s) kwamba kuwafurahisha walio- 
vunjika nyoyo humfanya mtu awe karibu zaidi na 
Mwenyezi Mungu Mtukufu. Kwa mujibu wa riwaya 
siku moja Nabii Musa (a.s) aliomba akisema: 

“Mola wangu! Nikutafute wapi?” Mwenyezi 
Mungu Mtukufu akamjibu: 

“Nitafute miongoni mwa wale waliovunjika 
moyo” (Abu Nuaym, Hilya, II, 364). 

Moja ya huduma muhimu katika zama za sasa 
ni kutumia rasilimali zetu kuimarisha taasisi zitaka- 
zowapa mafunzo watu watakaoshika hatamu hii. 
Kama ilivyoelezwa kwa ufasaha na mwanafikra 
mmoja kwamba “Tofauti kubwa baina ya mataifa 
yaliyoendelea na yale masikini ni uwepo wa watu 
wengi waliofunzwa vizuri.” Wanachohitaji watu ni 
watu hao waliofunzwa vyema. 

Kama leo hii ulimwengu wa Kiislamu ume- 
pata hasara kijamii, ni kwa sababu wamekabiliwa 
na ukandamizaji ambao hawawezi kujikwamua. 
Ikumbukwe kuwa ili kubadilisha hali mbaya ya ul- 
imwengu wa Kiislamu, Waislamu wanapaswa ku- 
fanya juhudi kuwa kuliko kipindi walichokuwa na 
nguvu. Waislamu wanapaswa kutumia maneno 
ya Mwenyezi Mungu yasemayo: “Hakika pamoja 
na uzito upo wepesi” kama msingi wa maisha na 
kuwa na azma ya kutafuta njia ya kujikomboa. Hili 
ni jukumu kubwa ambalo baadhi ya hatua ambazo 
kwa kawaida ni halali hubadilika kuwa yanayowa- 
jibishwa kisheria. Ni sawa na hali ya mama, am- 





Sadaka na Njia Zake 93 


baye wakati akimnyonyesha mtoto wake, hujikuta 
akiwa katikati ya moto. Akiendelea kumnyonye- 
sha na kuyaweka maisha yake na ya mwanaye 
hatarini, ataulizwa kwa hatua hiyo. Hili ni suala 
muhimu katika sayansi za Kiislamu lijulikanalo 
kama “maslahah" au maslahi ya umma. Kwa 
hiyo, Waislamu wanatakiwa kuyapima maslahi ya 
jamii ya Kiislamu kwa sasa na kisha wafanye jinsi 
maslahah yanavyotaka lakini pasipokwenda mbali 
ya mahitaji hayo. Huwenda hapo Waislamu waka- 
pata njia ya kujikwamua na matatizo yao. 

Kama tulivyoeleza hapo kabla, taasisi za kidi- 
ni ambazo zimekuwa alama adhimu za ustaarabu 
wa Kiislamu, ni mifano ya hakika inayoonyesha 
namna walivyochukua maamuzi na kushughulikia 
kikamilifu mahitaji na matatizo ya wakati huo. 

Mali na watoto vina uwezo mkubwa sana 
wa kuutoa moyo kwa Mwenyezi Mungu Mtuku- 
fu na kumvutia upande wake. Kwa sababu hiyo 
Mwenyezi Mungu anasema katika Qur’an Tukufu: 

“Hakika mali yenu na watoto wenu ni 
jaribio. Na kwa Mwenyezi Mungu upo ujira 
mkubwa.” (Qur’an, 64: 15) 

“Enyi mlioamini! Yasikusahaulisheni 
mali yenu, wala watoto wenu, kumkumbuka 
Mwenyezi Mungu. Na wenye kufanya hayo 
ndio walio khasiri.” (Qur an, 63: 9) 

lnfaq inaweza kufanywa kwa njia bora kupitia 
taasisi za kidini. Taasisi hizo ni njia salama zaidi 
kwa matajiri kuwafikia masikini. Kwa namna moja 
ni daraja baina ya masikini na matajiri. Wale wa- 



Wale 
wanaotaka 
kuwa waumini 
kamili 
wanatakiwa 
kuwasaidia, 
kuwaunga 
mkono na 
kuwaombea 
maskini kadiri 
wawezavyo. 
Kushirikiana 
na maskini 
katika shida 
zao nayo ni 
sehemu ya 
infaq. 



94 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU 



naotoa sadaka zao kwenye taasisi za kidini wana 
uwezekano wa kuwafikia masikini hata baada ya 
umauti wao. 


b. Adabu za infaq 


Adabu ni muhimu mno katika amali za hisani 
kama vile zaka na sadaqa. Adabu kubwa kushin- 
da zote ni mtoaji kutotarajia shukrani kutoka kwa 
mpokeaji, kwa sababu mpokeaji anakuwa am- 
emuokoa mtoaji kutokana na deni la wajibu na 
kumhakikishia kupata thawabu za Mwenyezi 
Mungu. Sadaka pia humkinga mtoaji dhidi ya kila 
aina ya matatizo na majanga. Masikini, fukara na 
wenye shida kiukweli ni baraka kwa tajiri, kwa 
sababu milango ya pepo hupata kufunguliwa na 
dua zao. 


Sadaka inayo- 
fuatiwa na ku- 
vunja nyoyo, 
kumdhaiiiisha 
maskini, 
kukumbushia 
ukarimu 
uiiomfanyia 
na matusi 
haina thamani 
yoyote mbeie 
ya Mwenyezi 
Mungu 
Mtukufu. 


Yafuatayo yameelezwa ndani ya Qur’an Tuku- 
fu kuhusu adabu za infag: 

“Enyi mlioamini! Msiharibu sadaka zenu 
kwa masimulizi na maudhi, kama anayetoa mali 
yake kwa kuwaonyesha watu, wala hamuamini 
Mwenyezi Mungu wala Siku ya Mwisho. Basi 
mfano wake ni kama mfano wa jabali ambalo 
Juu yake pana udongo, kisha likapigwa na mvua 
kubwa, ikaliachatupu. Basi hawatakuwa na uwe- 
za wowote kwa walivyo chuma. Na Mwenyezi 
Mungu hawaongoi watu makafiri.” (Our an, 2:264) 

Ingawa utoaji zaka na sadaga umehamasisha 
na kushajiishwa ndani ya Aya hii, adabu inayotaki- 
wa kuchungwa katika infaq nayo pia imetajwa kwa 
uwazi kabisa. Sadaka inayofuatiwa na kuvunja 



Sadaka na Njia Zake 95 


nyoyo, kumdhalilisha maslkini, kukumbushia uka- 
rimu uliomfanyia na matusi haina thamani yoyote 
mbele ya Mwenyezi Mungu Mtukufu. 

Mtume (s.a.w) anasema: 



“Watu watatu siku ya kiyama Mwenyezi Mun- 
gu hatozungumza nao, hatowatazama, hatow- 
asamehe na watapata adhabu kali. ” 

Baada ya kusikia Mtume (s.a.w) akirudia 
maneno hayo mara tatu, Abu Dharr akasema: 

“Wameshindwa na wamekhasirika; ni watu 
gani hao ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu?” 

Mtukufu Mtume (s.a.w) akajibu: 

“Hao ni: mvutaji wa nguo ya chini,yule anaye- 
kumbushia ukahmu wake na anayeuza bidhaa zake 
kwa kiapo Cha t/rOA?gfO.”(Muslim, Kitab ai-iman, 171) 

Maneno haya yanathibitisha kwamba sadaka 
zinazofuatiwa na matusi na masimulizi ni dham- 
bi kubwa itakayomsababishia adhabu mja, kwa 
sababu nyoyo ni mahali anapopatazama Mwenye- 
zi Mungu. Rumi anasema: 

“Toa kwa uzuri mali yako, utajiri wako na ufan- 
ye moyo uwe na furaha ili kwamba dua ya moyo 
huo iwe nuru katika kaburi lako, na nuru katika njia 
yako wakati wa usiku wa giza.” 

Katika tungo zake nzuri, Rumi (q.s) anaashiria 
kuwa masikini na mafukara kwa namna moja ni 
baraka kwa matajiri kwa sababu kupitia masikini, 
matajiri hupata kutoa shukrani zao kwa Mwenyezi 
Mungu Mtukufu. Vile vile anaeleza katika kifungu 
kijacho kuwa fadhila inaweza tu kuonekana kupi- 


Rumi anase- 
ma: “Toa vi- 
zuri mali yako 
na ufanye 
moyo uwe 
na furaha ili 
dua ya moyo 
huo iwe nuru 
katika kaburi 
lako, na iwe 
nuru yako 
katika usiku 
wa giza.” 



96 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU 



“Maskini 
ni kioo cha 
fadhiia, 
jihadhari! 
Usipumue 
kwenye kioo 
kwa kusema 
mambo yenye 
kuumiza 
kwenye wa- 
Jihi (uso) wa 
kioo.” 

Jalal al-Din 
Rumi 


tia watu wenye shida na hivyo matajiri wanatakiwa 
kuwa waangalifu wasiziumize hisia za masikini: 

“Masikini ni kioo cha fadhiia, Jihadhah! Usipum- 
ue kwenye kioo kwa kusema mambo yenye kuu- 
miza kwenye wajihi wa kioo. 

ishara moja ya fadhiia za Mwenyezi Mungu ni 
watu masikini. Mwenyezi Mungu Mtukufu amem- 
fanya masikini aombe,kwa haii hiyo njia zieiekeazo 
kwenye furaha zikaandaiiwa kwa ajiii ya wakahmu. 
ishara nyingine ya fadhiia za Mwenyezi Mungu 
Mtukufu ni kuweka hisia za upendo na huruma nda- 
ni ya moyo wa wenye maii iii kuwasaidia masikini. 

Kadhaiika kama ambavyo masikini huhita- 
jia ukarimu na wema, ukarimu na wema nao pia 
humhitajia masikini. Kama ambavyo mtu mzuri 
huhitajia kioo kisafi, kisichokuwa na vumbi na 
kinachong’aa iii auone uzuri wake, mtu karimu 
naye humhitajia maiskini na mwenye shida. 

Kwa hiyo, masikini ni vioo vya fadhiia za 
Mwenyezi Mungu. Hapo wakasi hupata kuzitaza- 
ma fadhiia zao. Matajiri wanyoofu ambao wame- 
ungana na Mfadhiii Mkuu hutambua kuwa maii 
waiiyonayo ni amana tu waiiyokabidhiwa na wa- 
naujua udhaifu wao mbeie ya Mwenyezi Mungu 
Mtukufu. Na kuwa kioo cha fadhiia za Mwenye- 
zi Mungu. Kwa kupata fungu katika fadhiia za 
Mwenyezi Mungu, huzama katika ukarimu. 

Waie wabebao maii yao nyingi au kidogo 
nyoyoni mwao ndiyo wenye kukhasirika katika 
Akhera. Aina hiiya watu haitokuwa miangoni mwa 



Sadaka na Njia Zake 97 


Mwenyezi Mungu. Uwepo wao ni kama umbiie ia 
nje na taraza ya miango. 

Hao ndiyo wanyonge wa kweii na masikini wa 
kiroho, waie ambao wametupwa mbaii na Mwenye- 
zi Mungu Mtukufu. Uwepo wao wa kweii ni kama 
taraza isiyokuwa na uhai na picha iiiyochujuka ya 
mateso yao. Hao ni waie wasiokuwa na moyo na 
hawaujui ukweii. Jiepushe nao! Usitupe mfupa 
mbeie ya picha ya mbwa! 

Tahadhari na usiweke sahaniya chakuia mbe- 
ie ya picha hizi zisizokuwa na uhai! Usiamiiiane 
nao kwa wema na usifanye nao urafikiiAina hiiya 
matajiri watakuwa masikini wa siku ya Kiyama. 

Maden/ish hao ni madervish wa mkate siyo 
wa roho. Wanadhani kuwa mateso yao ni furaha 
kwao. Katika mawazo yao wanakuia chakuia kizuri 
na kunywa sharubati tabu, iakini kiuhaiisia hawana 
hata chembe katika neema za Mwenyezi Mungu. 

Ewe usiyetaka kukutana na maumivu kama 
hayo! Wazunguke viumbe kwa fadhiia uiizopewa 
iii upate kuwa miongoni mwa wenye busara. ” 

Adabu nyingine muhimu inayotakiwa kuc- 
hungwa wakati wa kutoa zaka au sadaka, ni kuwa 
makini kuhusu usiri. Kutoa sadaka wazi wazi in- 
aweza kuondosha aibu ya masikini, akazoea 
kuomba na kuacha kabisa kufanya kazi. Vilevile 
inaweza kusababisha matajiri kuwa na kiburi. 

Hata hivyo, wakati mwingine, kutoa sadaka 
hadharani kuna baadhi ya faida. Kwa kufanya 
hivyo, jamii hupata kuhamasika kuwasaidia masi- 



“Wanao toa 
mali zao 
kwa Njia ya 
Mwenyezi 
Mungu, kisha 
hawafuatishii 
masimbulizi 
wala udhia 
kwa walicho 
toa, wana 
ujira wao kwa 
Mola wao 
Mlezi, wala 
haitakuwa 
khofu Juu yao 
wala hawata- 
huzunika.” 

(Our’an, 2: 

262 ) 





98 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU 



“Wale wa- 
nao toa mali 
zao usiku 
na mchana, 
kwa siri na 
dhahiri, wana 
ujira wao kwa 
Mola wao 
Mlezi; wala 
haitakuwa 
khofu Juu yao, 
wala hawata- 
huzunika.” 

(Qur’an, 2: 

274) 


kini. Mwenyezi Mungu Mtukufu anasema ndani ya 
Qur’an Tukufu: 

“Mkizidhihihsha sadaka ni vizuri; na mkiz- 
ificha mkawapa mafakiri kwa siri basi hivyo 
ni kheri kwenu, na yatakuondoleeni baadhi 
ya maovu yenu. Na Mwenyezi Mungu anazo 
khabari za mnayoyatenda.” (Our an, 2: 271) 

Wachambuzi wameitafsiriAya hii kwamba Zaka 
inatakiwa kutolewa waziwazi na aina nyingine zote 
za sadaka zinatakiwa kufanywa kwa siri. 

Adabu bora katika sadaka ni kutoa sadaka 
kwa siri sana kiasi kwamba “mkono wa kushoto 
usijue kilichotolewa na mkono wa kulia.” Watu wa- 
naochunga adabu hii wamepewa habari njema ya 
kwamba watakuwa chini ya kivuli cha Mwenyezi 
Mungu katika ile siku ambayo hapatakuwepo na 
kivuli isipokuwa kivuli Chake. Watangulizi wetu 
walionyesha mifano bora ya adabu na tabia hii. 

Kwa mfano, Mehmed II, aliweka masharti kad- 
haa katika hati yake ya wakfu kuhusu adabu za 
kuwasaidia maslkini. Raia wa Sultan huyo makini 
walikuwa wakiweka sadaka zao katika makasha 
na kuziacha chini ya mawe ya sadaka msikitini; 
masikini walikuwa wakienda hapo na kuchukua 
kiasi wanachohitaji bila kukutana na mtoaji. 

Japokuwa usiri una umuhimu mkubwa katika 
kutoa sadaka, wakati mwingine uwazi nao umeha- 
masisha ili kuulinda moyo dhidi ya unafiki. Aidha, 
hakuna kikomo cha muda wa kutoa sadaka. Muu- 
mini anaweza kutoa sadaka usiku na mchana pin- 
di inapohitajika. Hili limetajwa katika Aya ifuatayo: 



Sadaka na Njia Zake 99 


“Wale wanaotoa mali zao usiku na mcha- 
na, kwa siri na dhaahiri, wana ujira wao kwa 
Mola wao Mlezi; wala haitakuwa khofu juu yao, 
wala hawatahuzunika.” (Qur’an, 2: 274) 

Abu Bakr (r.a) alitoa wakati wa mchana sada- 
ka ya dinar elfu kumi katika dinar elfu arubaini 
alizokuwa nazo, dinar elfu kumi usiku, dinar elfu 
kumi akazitoa kwa siri na elfu kumi zilizobaki aka- 
zitoa kwa wazi. Inasemekana kuwa ukarimu huu 
ulioonyeshwa na Abu Bakr (r.a) ndiyo sababu ya 
kuteremshwa kwa Aya iliyotajwa hapo juu. 

Kwa upande mwingine, Ali (r.a) alitoa wakati 
wa mchana sadaka ya dirham moja katika dirham 
nne alizokuwa nazo, dirham nyingine wakati wa 
usiku, dirham moja kwa siri na dirham moja kwa 
wazi, japokuwa hakubaki na pesa yoyote. Mtukufu 
Mtume (s.a.w) alipomuuliza “kwa nini amefanya 
hivyo”, akasema: 

“lli nistahiki kupata kile ambacho Mola wangu 
ameniahidi.” Hapo Mtume (s.a.w) akamwambia: 

“Umepata ulichokitaka.” (Wahidi, Asbab ai-Nuzui 
ai-Qur’an, 95) 

Ithaar ni alama ya upendo. Mtu hujitolea kwa 
ajili ya mpenzi wake kwa kadri ya upendo alionao 
kwake. Huona kujitolea kuwa ni raha. Anaweza 
kwenda mbali zaidi katika kujitolea mpaka akaya- 
toa dhabihu maisha yake kwa ajili ya mpendwa 
wake. Kuwapa sadaka viumbe wa Mwenyezi 
Mungu Mtukufu ndiyo ishara kuu zaidi ya upendo. 
Kwa sababu zaka na sadaka hutolewa kwa ajili 
ya Mwenyezi Mungu. Imeelezwa katika Qur’an 



“Enyi mlio 
amini! Msi- 
haribu sadaka 
zenu kwa 
masimbulizi 
na maudhi, 
kama anaye 
toa mali 
yake kwa 
kuwaonyesha 
watu, wala 
hamuamini 
Mwenyezi 
Mungu wala 
Siku ya 
Mwisho. Basi 
mfano wake ni 
kama mfano 
wa jabali 
ambalo Juu 
yake pana 
udongo, kisha 
likapigwa na 
mvua kubwa, 
ikaliachatupu. 
Basi hawa- 
takuwa na 
uweza wowote 
kwa walivyo 
chuma. Na 
Mwenyezi 
Mungu ha- 
waongoi watu 
makafiri.” 
(Qur’an 2: 264) 



100 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU 



Tukufu kwamba “Mwenyezi Mungu huzikubali 
sadaka”. Aya ifuatayo inasema: 

“Je! Hawajui ya kwamba Mwenyezi Mungu 
anapokea toba ya waja wake, na anazikubali 
sadaka, na kwamba Mwenyezi Mungu ni Mwin- 
gi wa kupokea toba na Mwenye kurehemu?” 

(Qur’an, 9: 104) 


Sharti 

muhimu zaidi 
katika kutoa 
sadaka ni ua- 
minifu, ikhlas 
na kuifanya 
kwa ajili tu 
ya Mwenyezi 
Mungu. 


Katika kusisitiza na kuifafanua nukta hiyo 
hiyo, Mtukufu Mtume (s.a.w) anasema: 

“Mwenyezi Mungu huzikubali sadaka zote zi- 
tokanazo na kipato halali, Mwenyezi Mungu huz- 
ikubali na kuzipokea kwa Mkono wa Kuume.”''' 

Hivyo basi, sharti muhimu zaidi katika kutoa 
sadaka ni uaminifu, Ikhlas na kuifanya kwa ajili tu 
ya Mwenyezi Mungu. Kuhisi ufahari na kusubiri 
kushukuriwa baada ya kutoa sadaka ni jambo 
lisilokubaliwa kabisa. Aina hii ya fikra hubatilisha 
thawabu zote za sadaka. Kinyume chake, mtoaji 
anatakiwa kumshukuru masikini na asitarajie cho- 
chote zaidi ya radhi za Mwenyezi Mungu Mtukufu. 
Hii ndiyo adabu ya utoaji wa sadaka inayokubaliwa 
mbele ya Mwenyezi Mungu. Katika Aya ifuatayo, 
Mwenyezi Mungu Mtukufu anaisifu sadaka ya Ali 
na Fatimah (r.a) na kuwausia waumini kuwa na 
hisia kama hizo: 

“Na huwalisha chakula, juu ya kukipenda 
kwake, masikini, na yatima, na wafungwa. Hak- 
ika sisi tunakulisheni kwa wajihi wa Mwenyezi 
Mungu. Hatutaki kwenu malipo wala shukrani. 


14. Muslim, Kitab al-Zakat, 63. 




Sadaka na Njia Zake 101 


Hakika sisi tunaiogopa kwa Mola wetu Mlezi 
hiyo siku yenye shida na taabu. Basi Mwenyezi 
Mungu atawalinda na shari ya siku hiyo, na ata- 
wakutanisha na raha na furaha.” (Our an, 76: 8-ii) 

Katika Aya hii kuna nukta muhimu za kuzinga- 
tia kuhusu utoaji wa sadaka: 

1. Imeashiriwa kuwa ithaar na kuwatanguliza 
Waislamu wenzetu juu ya nafsi zetu ni sifa yenye 
kusifiwa 

2. Sadaka itolewe kwa ajili ya Mwenyezi 
Mungu na siyo kwa ajili ya manufaa ya kidunia 

3. Msisitizo umewekwa juu ya umuhimu wa 
kutoa sadaka kwa ajili ya Mwenyezi Mungu ili 
mtoaji apate kuokolewa na adhabu zenye kutisha 
za siku ya Kiyama 

4. Sadaka zitolewazo kwa siri hukubaliwa 
na Mwenyezi Mungu na zitaufanya uso wa mtoaji 
uwe na nuru Siku ya Kiyama 

5. Vile vile imeashiriwa kwamba Mwenyezi 
Mungu Mtukufu anawataka waja wake watekeleze 
matendo ya heri kama hayo. 

mtoaji akifuata miongozo iliyotolewa katika 
Aya hii, unyoofu na Ikhlasi katika moyo wake pia 
vitaonekana kwa yule mpokeaji. Na hata kama 
hakustahiki kupata hiyo sadaka, atapata mazin- 
gatio kutokana na kitendo hicho. Sadaka ikitolewa 
kwa nia ya dhati, basi mtoaji atapata thawabu 
hata kama ilipokelewa na mtu asiyetahili. Hili 
limeelezwa katika hadith ifuatayo: 



Kampeni 
kabambe ya 
infaq na utoaji 
huduma ina- 
hitajika katika 
Jamii yetu, 
ambapo hisia 
za undugu 
zimedhoofika, 
amani na 
utuiivu katika 
Jamii vime- 
potea, na 
chuki na ua- 
dui vimezidi. 



102 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU 


^3 


Zaka ndio tiba 
na suiuhisho 
bora ia mata- 
tizo yanayo- 
sababishwa 
na hatua 
ya kugeuza 
maii kuwa 
mgogoro wa 
kijamii. 


“Mtume wa Mwenyezi Mungu (s.a.w) alisema, 
“Mtu mmoja alionyesha nia yake ya kutoa sada- 
ka, hivyo akatoka na sadaka yake na bila kujua 
akampa mwizi. Asubuhi watu wakasema kuwa 
sadaka yake alimpa mwizi. (Alivyosikia hivyo) 
akasema: :Ewe Mwenyezi Mungu, himidi zote 
ni zako. Nitatoa sadaka kwa mara nyingine. ” Na 
hivyo kwa mara nyingine akatoka na sadaka yake 
na (bila kujua) akampa mwanamke mzinifu. As- 
ubuhi watu wakasema kuwa sadaka yake aliitoa 
kumpa mwanamke mzinifu. Mtu huyo akasema, 
“Mola wangu! Himidi zote ni zako. (Sadaka yangu 
nilimpa) mzinifu. Nitatoa sadaka tena. ” Hivyo aka- 
toka tena na sadaka yake na (bila kujua) akampa 
tajirl. Asubuhl watu wakawa wanazungumza na 
kusema kuwa: tajirl kapewa sadaka. Akasema: 
“Ewe Mwenyezl Mungu, hlmldl zote nl zako. Haki- 
ka sadaka yangu zimekwenda mikononi mwa mtu 
mwizi, mzinifu na tajiri. ” Kisha mtu mmoja akaja 
na kumwambia, “Sadaka uliyompa mwizi yaweza 
kumfanya akaacha wizi, na ile uliyompa mzinifu 
yaweza kumfanya akaacha uzinifu, na ile ullyo- 
mpa tajlri yaweza kumfanya achukue mazingatio 
kutokana na sadaka hiyo na kuzitumia mali alizo- 
pewa na Allah katika njia ya Mwenyezi Mungu.” 
(Bukhari, Kitab al-Zakat, 14) 

Tukio kama hilo lilimtokea Mahmud Sami 
Ramazanoglu (q.s). Siku moja alipokuwa ziarani 
katika mji wa Anatolia, mtu mmoja alisimamisha 
gari lake na kuomba fedha ya sigara. 

Hata kama rafiki zake hawakubaliani naye, 
anasema: 




Sadaka na Njia Zake 103 


“Kwa kuwa ameomba, tunatakiwa kumpa fed- 
ha” na bila wasiwasi akatoa pesa huku marafiki 
zake wakitazama kwa mshangao. Masikini huyo 
alifurahishwa na kile alichokiona akasema: 

“Sasa nitakwenda kununua chakula kwa pesa 
hii” akaondoka akiwa ni mwenye furaha. 

Huu ni mfano mzuri unaoonyesha jinsi sada- 
ka iliyotolewa kwa moyo safi inavyoweza kuwa 
na athari chanya kwa masikini. Itakuwa furaha 
kubwa kwetu kama tukianza kabisa kufikiria hisia 
za masikini badala ya hisia zetu. 

Ewe Mola! Zifanye ishara za huruma kuwa 
hazina za milele katika nyoyo zetu. 

Amin! 





104 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU 



ZAKA KUTOKANA NA MTAZAMO 
WA KISHERIA15 


Shuruti za wajibu wa Zaka 

1. Zaka ni wajibu kwa mtu mzima aliye huru 
na anayestahili kisheria mwenye akili timamu. 


“Hakika wale 
walio amini 
na wakatenda 
mema na wa- 
kashika Sala 
na wakatoa 
Zaka, wao 
watapata 
ujira wao kwa 
Mola wao 
Mlezi, wala 
haitakuwa 
khofu Juu yao, 
wala hawata- 
huzunika.” 

(Qur'an, 2: 

277) 


2. Awe anamiliki zaidi ya kiwango kilichobain- 
ishwa kiitwacho nisaab, cha mali inayokuwa baa- 
da ya kutoa mahitaji yake ya msingi na madeni. 
Mahitaji ya msingi ni vile vitu ambavyo mtu huvii- 
hitajia ili kudhamini (kutunza) uhai na uhuru wake. 
Miongoni mwa vitu hivyo ni nyumba, vitu vyote vya 
nyumbani isipokuwa dhahabu na fedha, mavazi, 
gharama za maisha za watu wa kaya yake kwa 
mwezi - kwa mujibu wa mtazamo mwingine kwa 
kipindi cha mwaka - vitabu vyake vya kujisomea, 
na vifaa vya kazi zake za mikono. 

“Nisab” ni kiwango cha chini kilichowekwa 
kama sharti la kutoa zaka. Kiwango cha nisab 
hutofautiana kutegemeana na vitu husika. 


15. Katika sura hii upande wa kisheria wa zaka umeelezewa 
tu kwa mukhtasari. Kwa maelezo ya kina tazama Ddnduren, 
Hamdi, Delilleri ile islam ilmihali; Bilmen, Omer Nasuhi, 
Bijyuk islam ilmihali; Zuhayli, Vehbe, islam Fikhi Ansiklope- 
disi; vilivyoandikwa na kamati ya (iSAV), ibadet ve Muessese 
Oiarak Zekat. iwapo vitabu hivi haviwezi kupatikana, basi 
mawaii yanaweza kutumwa kwa wataaiamu wenye eiimu 
kutoka katika ofisi ya Rais ya mambo ya dini. 





Sadaka na Njia Zake 105 


3. Sharti lingine linalofanya mali ilipiwe zaka 
ni kuwa mali inayolipiwa zaka lazima iwe na sifa 
ya namaa yaani mali lazima ima iwe inakuwa na 
kuongezeka yenyewe au iwe na uwezekano wa 
kukua na kuongezeka. Kulingana na istilahi ya 
sheria ya kodi, hili linaelezwa kama ifuatavyo: 
“mali lazima ima ikuwe yenyewe au itoe faida na 
manufaa kwa mmiliki.” “Kukua yenyewe” hutokea 
kutokana na kuzaa, kuzaliana, biashara n.k. “Mali 
yenye kuwezekana kukua /kuongezeka” kwa up- 
ande mwingine ni kwamba aina husika ya mali 
inayomilikiwa ina uwezekano wa kuongezeka. 



4. Ipite miezi kumi na mbili kamili ya kalenda 
ya mwezi mwandamo tangu mali husika ilipoanza 
kumilikiwa. Zaka inatakiwa kutolewa kwa mujibu 
wa kalenda ya mwezi mwandamo, kwa maneno 
mengine kwa kila siku 354 asilimia 2.5 ya mali 
inatakiwa kutolewa kama zaka. Hata hivyo, katika 
zama hizi baadhi ya makampuni uhesabu zaka 
yao kulingana na mwaka wa kalenda ya jua au 
siku 365, ikiwa na maana kwamba wanatakiwa 
kufanya mahesabu na kuongeza siku 11 zaidi za 
zaka kwenye malipo yao. leleweke kuwa “sharti hili 
linahusu mifugo, pesa, mali za biashara. Halihusu 
mazao, matunda, asali, madini yaliyoziduliwa (ex- 
tracted minerals), hazina iliyookotwa, n.k, ambapo 
katika vitu hivi hakuna sharti la mwaka mmoja kwa 
misingi kwamba zaka kwenye vitu hivyo ni aina ya 
za/ca ya mapato.”''® 


16. Qaradawi, Yusuf, Fiqh al-Zakah: AComparative Study of 
Zakah.Regulations and Philosophy in the Light of Our’an and 
Sunnah,kimetafsiriwa na Monzer Kahf, Scientific Publishing 
Center King Abdulaziz University, Jeddah, kwenye mtandao 


Zaka ndio tiba 
na suiuhisho 
bora ia mata- 
tizo yanayo- 
sababishwa 
na hatua 
ya kugeuza 
maii kuwa 
mgogoro wa 
kijamii. 





106 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU 



Kampeni 
kabambe ya 
infaq na utoaji 
huduma ina- 
hitajika katika 
Jamii yetu, 
ambapo hisia 
za undugu 
zimedhoofika, 
amani na 
utuiivu katika 
Jamii vime- 
potea, na 
chuki na ua- 
dui vimezidi. 


5. Mmiliki wa mali hizo lazima awe na haki ya 
umiliki isiyogawika na ya moja kwa moja. 

Wale wanaotoa zaka wanatakiwa kuwa waan- 
galifu sana kuhusu tamlik na taharh, kwa sababu 
uhalali wa Zaka unategemea vitu hivi. Kama ili- 
vyoelezwa hapo awali, tamlik ina maana ya kutoa 
au kuhamisha umiliki wa Zaka, kwa maneno men- 
gine yule anayepewa Zaka lazima apewe umi- 
liki kamili wa zaka husika. Taharri, kwa upande 
mwingine ina maana ya kufanya utafiti kabla ya 
kutoa zaka. Yaani kufanya utafiti ili kujua iwapo 
mpokeaji wa zaka ni mtu anayestahili kupewa au 
la. Kama mtu asiyekuwa na sifa akipewa Zaka, 
na baadaye ikadhihirika kuwa mpokeaji hayupo 
katika orodha ya makundi maneno yanayostahiki 
kupewa zaka ambayo ymetajwa katika Our’an 
Tukufu, zaka husika huwa imebatilika na itataki- 
wa kutolewa upya. Lakini iwapo mhusika alifanya 
utafiti kabla ya kutoa zaka yake, lakini baadaye 
ikadhihiri kuwa aliyepewa hakustahili, basi hakuto- 
kuwa na haja ya kutoa upya. 

Kanuni nyingine inayohusu Zaka ni kutow- 
asahau wanafamilia na jamaa. Wanadamu awali 
ya yote wana haki kwa nafsi zao wenyewe, kisha 
huja haki za wanafamilia na kisha haki za ndugu 
na jamaa. Mpangilio huo huo wa haki pia unaz- 
ingatiwa katika sheria ya mirathi. Kipaumbele ka- 
tika mpangilio wa haki hizo hutegemea vitu viwili: 
kwanza, nguvu na ukaribu wa uhusiano, na pili, ni 
kiwango cha umasikini na haja. 


wa internetjuzuu 1, uk. 71 < http://islamiccenter.kaau.edu.sa/ 
arabic/lndex.htm> 







Sadaka na Njia Zake 107 


Kuwatanguliza ndugu juu ya watu wengine haina maana kumpa 
zaka ndugu yako hali ya kuwa kuna mtu mwenye shida kubwa. Ki- 
paumbele hutolewa kwa ndugu iwapo kiwango cha uhitaji ni kilekile. 
Kiwango cha uhitaji daima kinatakiwa kuzingatiwa. Kama mtu asi- 
yekuwa ndugu ana haja zaidi, basi ndugu hawezi kupendelewa. 

Hatua na kanuni hizi zote ni ishara inayoonyesha jinsi Uislamu, 
kwa upande mmoja, unavyohamasisha huruma na, kwa upande 
mwingine, unavyozingatia uwiano. Kwa sababu tunda la kwanza la 
imani ni huruma. Wale wasiokuwa na huruma katika nyoyo zao ha- 
wawezi kuhesabiwa kuwa ni waumini wa kweli. Basmala, ambayo 
imewekwa kama mwanzo wa kila jambo jema, na Fatiha, ambayo 
ni sura ya kwanza ya Our’an Tukufu, zinaanza na sifa za Mwenye- 
zi Mungu Mtukufu za Rahman (Mwingi wa Rehema) na Rahim 
(Mwenye kurehemu). Maisha ya mitume na maisha ya marafiki wa 
Mwenyezi Mungu Mtukufu yamejaa mifano tele ya huruma. Maneno 
ya Mtukufu Mtume (s.a.w) yasemayo: “Wahurumieni walio ardhini 
ili mpate kuhurumiwa na walio mbinguni’’ yanaashiria kwamba hu- 
ruma ya Muislamu inatakiwa kuwajumuisha na kuwaenea viumbe 
wote. Ibada za kijamii zinazohusisha mali, kama vile Zaka, infag na 
ushr, zote zinadhihirisha huruma hii. 


Aina na viwango vya mali zinazotolewa Zaka 

Kiwango cha chini cha mali inayotakiwa kulipiwa zaka kwa up- 
ande wa kondoo na mbuzi ni pale watakapofikia idadi ya kondoo/ 
mbuzi 40, kwa ng’ombe ni pale itakapofikia idadi ya ng’ombe 30 
na kwa ngamia ni pale idadi yake itakapofikia ngamia 5. Kiwango 
cha chini cha dhahabu inayotakiwa kulipiwa zaka ni pale itakafikia 

Huruma ya Muislamu inatakiwa kuwajumuisha na kuwaenea 
viumbe wote. Ibada zinazohusisha umoja na kutoa mali, kama vile 
zaka, infaq na ushr, zote hizo ni dhihirisho la huruma. 




108 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU 



gramu 81,''^ na fedha italipiwa Zaka pale itakapofi- 
kia gramu 561. Wakati kuna kiwango maalumu 
kilichowekwa kinachotakiwa kulipwa ambacho ni 
1/40 kwa dhahabu na fedha inayovuka kiwango 
cha kulipiwa zaka, kiwango kinachotakiwa kulipwa 
kwa mali nyingine kinatofautiana. Idadi ya mifugo 
inapobadilika, kiwango kinachotakiwa kulipwa 
hubadilika. Maelezo ya kina yanapatikana katika 
vitabu vya sheria za Kiislamu. Vilevile kiwango ki- 
nachotakiwa kwa madini na vyakula vya baharini 
kinaweza kupatikana katika vitabu hivyo. 


“Watu ambao 
biashara wala 
kuuza haku- 
washughulishi 
na kumdhuku- 
ru Mwenyezi 
Mungu, na 
kushika Sala, 
na kutoa Zaka. 
Wanaikhofu 
Siku ambayo 
nyoyo na 
macho yat- 
ageuka.” 

(Qur’an, 24: 

37) 


Mali zote zinazohamishika na zisizohamishika 
zinazozalisha faida zinatakiwa kuwa na masharti 
ya Zaka. Mapato yanayotokana na mali zilizoko- 
dishwa yanatakiwa kuhesabiwa (kwa ajili ya kuli- 
piwa zaka) baada ya kutoa madeni, gharama bin- 
afsi na za familia na gharama nyingine kama vile 
mishahara, matengenezo, kodi, na mengineyo. 
Ardhi zilizonunuliwa kwa madhumuni ya biashara 
yanahusika na Zaka kwa msingi wa bei yake ya 
awali (kama ipo, tofauti ya mfumuko wa bei ina- 
takiwa kuongezwa kwenye mahesabu). Majengo 
yaliyojengwa kwa ajili ya kuuzwa, kwa upande 
mmoja, yanahusika na zaka kwa msingi wa tham- 
ani zake baada ya kuondoa gharama mbalimbali. 

Mahesabu ya Zaka kwa hesabu ya biashara 
hufanywa kama ifuatavyo, iwapo italipwa na kam- 
puni badala ya wenye hisa. Mapato na matumizi 


17. Kuna mahesabu tofauti kwa upande wa dhahabu. Kiwan- 
go cha chini kinachoifanya ilazimikiwe kutolewa zaka huhe- 
sabiwa kwa gram 96, 90, 85 na 81. Hapa sisi tumechukua 
gram d 81 kwa maslahi ya maskini. 




Sadaka na Njia Zake 109 


ya kwanza yanatakiwa kuhesabiwa ima mwanzo- 
ni mwa mwaka au mwishoni. Baada ya kuongeza 
madeni na amana zilizopokelewa, ima asilimia 2.5, 
ikihesabiwa kwa kufuata mwaka wa mwezi muan- 
damo, au asilimia 2.6 ya pato kamili, ikihesabiwa 
kwa kufuata mwaka wa kalenda ya jua, itatakiwa 
kulipwa kama zaka. leleweke kuwa zaka kwa ajili 
ya mapato ya biashara haipimwi kwa kiwango cha 
faida tu bali pia kwa mtaji wa kampuni. 

Makampuni ya uzalishaji (viwanda) kama vile 
viwanda, karakana, vinu, nk. Mahesabu ya zaka 
zake ni kama ifuatavyo: 

1. Hakuna Zaka kwa vyombo vya mashine 
na mitambo. Hata hivyo, kama vimetengenezwa 
kwa dhahabu au fedha, basi thamani zake zina- 
takiwa kufanyiwa mahesabu kwa ajili ya Zaka. 

2. Rasilimali (mitaji) ya biashara inahusika na 
zaka. Baada ya kutoa matumizi na gharama, zaka 
itahesabiwa kwa rasilimali iliyobaki. 

3. Kama mishahara inalipwa kwa mwezi, basi 
kupanda na kushuka wakati wa mwaka hakutozin- 
gatiwa. Akiba (balance) tu ya mwisho wa mwaka 
ndiyo muhimu kwa mahesabu ya Zaka. 

Zaka ikilipwa kwa pesa taslimu, basi ni 
muhimu sana kuzingatia athari za mfumuko wa 
bei katika mahesabu. Ili kulinda haki za masikini 
na kuweza kufanya mahesabu yenye usahihi za- 
idi, ni muhimu kuanzisha njia maalumu ya kuhe- 
sabu zaka. Vinginevyo, thamani halisi ya kiwango 
kilichotolewa inaweza kuwa chini ya asilimia 2.5. 



“Na tukawa- 
fanya maim- 
amu wakion- 
goa watu kwa 
amri yetu. Na 
tukawafunuiia 
watende kheri, 
na washike 
Saia, na 
watoe Zaka; 
na waiikuwa 
wanatuabudu 
Sisi tu.” 
(Our’an 21: 73) 



110 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU 



“Angalieni! 
Nyinyi mnait- 
wa mtumie 
katika njia 
ya Mwenyezi 
Mungu, na 
wapo katika 
nyinyi wanao 
fanya ubakhili. 
Na anaye 
fanya ubakhili 
basi anaji- 
fanyia ubakhili 
mwenyewe. 

Na Mwenyezi 
Mungu si mhi- 
taji, na nyinyi 
ndio wahitaji. 
Na mkigeuka 
atawaleta 
watu wengine 
badala yenu, 
nao hawa- 
takuwa kama 
nyinyi.” 

(Oura’n 47: 38) 


Masikini wataathirika, na wajibu wa Zaka hau- 
totekeiezwa kikamiiifu. 

Uisiamu, kimsingi, uiiagiza zaka iiipwe kwa 
vitu (siyo pesa). Kwa maneno mengine, inashau- 
riwa zaka iiipwe kwa dhahabu kwa waie wenye 
dhahabu, fedha kwa waie wenye fedha, kondoo 
kwa waie wenye kondoo, ngano kwa waie wenye 
ngano na nguo kwa waie wanaomiiiki nguo. Hata 
hivyo katika zama za Mtume (s.a.w) zaka iiikusan- 
ywa ima katika vitu (siyo pesa) na kwa pesa, na 
katika zama za Abu Bakr na Umar (r.a) haii iiiende- 
iea kuwa hivyo hivyo. Ndiyo maana hakuna tatizo 
katika zama zetu kuiipa zaka kwa pesa tasiimu. 

Watu wanao^ahili kupokea Zaka 

Mwenyezi Mungu Mtukufu anasema: 

“Wa kupewa sadaka ni mafakiri, na masi- 
kini, na wanaozitumikia, na wa kutiwa nguvu 
nyoyo zao, na katika kukomboa watumwa, na 
wenye madeni, na katika Njia ya Mwenyezi 
Mungu, na wasafih. Huu ni waajibu uliofahdhi- 
wa na Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu 
ni Mwenye kujua Mwenye hikima.” (Our’an, 9: 60) 

Aya hii kwa uwazi kabisa inaonyesha watu 
wanaostahiii kupewa Zaka, ambao ni: 

1. Mafakih: waie ambao maii yao haifikii ki- 
wango cha chini kabisa cha kutoa zaka au nisab. 
Watu waiio katika kundi hiii wanaweza kupewa 
zaka, hata kama wana kazi maaium ya kufanya. 



Sadaka na Njia Zake 111 


2. Masikini: wale ambao ni mafakiri wa hali 
ya chini kabisa na ambao hawana hata chakula 
cha kila siku. 

3. Wale wanaozitumikia Zaka (wanaoziku- 
sanya) 

4. Wale ambao wanatakiwa kutiwa nguvu 
nyoyo zao 

5. Watumwa: Watumwa ambao wameingia 
makubaliano na wamiliki wao ili wapate kujikom- 
boa. 

6. Wale wenye madeni: Wale wenye mad- 
eni makubwa yanayozidi mali zao na ambao 
wameshindwa kabisa kuyalipawanaweza kupewa 
zaka. 

7. Katika njia ya Mwenyezi Mungu: wale 
wanaopambana katika njia ya Mwenyezi Mungu, 
wale waliokwenda katika Hijja na wakaishiwa 
njiani, wale wanaosoma na kufundisha ili wawe 
na manufaa kwajamii na umma wa Kiislamu. 

8. Wasafiri: wasafiri ambao wameishiwa 
njiani na kubaki bila chochote, hata kama huko 
kwao ni matajiri wanaweza kupewa zaka. 


Orodha ya wale wasiopewa Zaka 

Mama, baba, bibi, babu, wajukuu wa kiume 
na wa kike, matajiri na wasiokuwa Waislamu ha- 
wawezi kupewa zaka. Aidha, mke na mume ha- 
wawezi kupeana zaka. 

Zaka hupewa mtu mmoja mmoja kwa mahitaji 
yao ya msingi. Mashirika hayawezi kupewa zaka. 



Zaka hupewa 
mtu mmoja 
mmoja kwa 
mahitaji yao 
ya msingi. 
Mashirika 
hayawezi 
kupewa zaka. 
Ndiyo maana 
misikiti, shuie 
na hospitaii 
haziwezi 
kujengwa kwa 
mapato ya 
zaka. 




112 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU 



Adabu bora 
katika sadaka 
ni kutoa 
sadaka kwa 
siri sana 
kiasi kwamba 
“mkono wa 
kushoto 
usijue kiii- 
chotoiewa na 
mkono wa 
kuiia.” Watu 
wanaochunga 
adabu hii 
wamepewa 
khabari njema 
ya kwamba 
watakuwa 
chini ya kivuii 
cha Mwenyezi 
Mungu 
katika iie 
siku ambayo 
hapataku- 
wepo na kivuii 
isipokuwa ki- 
vuii Chake. 


Ndiyo maana misikiti, shule na hospitali haziwezi 
kujengwa kwa mapato ya zaka. Karamu wanazo- 
andaliwa masikini haziwezi kuhesabiwa kuwa ni 
zaka, kwa sababu hakuna uhamishaji wa umiliki. 

'ushr (moja ya kumi): Zaka ya mazao 

ya kilimo 

1. Kwa mujibu wa Abu Hanifa (q.s) hakuna 
kikomo cha nisab kwa mazao ya kilimo. Kwa 
maneno mengine, katika mazao ya kilimo haku- 
na sharti la kiwango kinachotakiwa kufikiwa na 
mali husika ili istahili kulipiwa zaka wala sharti la 
kupitiwa na mwaka. Kwa mujibu wa Abu Yusuf na 
Muhammad Shaybani kiwango cha chini kinach- 
otakiwa kufikiwa na mazao ya kilimo ili yastahili 
kulipiwa zaka ni kilo 653. 

2. Iwapo mazao yatavunwa kwa zaidi ya 
mara moja kwa mwaka, basi ‘ushr italipwa kwa 
kila uvunaji kutokana na aina ya mazao. 

3. Tofauti na zaka, mazao ya ardhi za watoto 
na wendawazimu yanatakiwa kulipiwa'ushr. vilev- 
ile inaweza kulipwa kutoka katika mirathi ya mare- 
hemu. 

4. Mazao ya kilimo yawe yanaweza kuhi- 
fadhika kwa kipindi cha mwaka. Ndiyo maana 
hakuna ‘ushr kwa matunda na mbogamboga, kwa 
kuwa ni mazao yanayoharibika. 

5. Mazao ya kilimo yaliyopata maji bila ku- 
tumia gharama, kwa mfano maji ya mvua, mto 
au ziwa, basi ‘ushr itakayolipwa ni moja ya kumi. 
Kama mazao yanahitaji gharama za ziada kwa 



- Sadaka na Njia Zake 113 

zaidi ya nusu mwaka, basi kiwango kinachotakiwa 
kutolewa kitashuka mpaka kwenye moja ya ishirini. 

Hata hivyo kiwango hicho kinapopungua mpaka 
kwenye moja ya ishirini, gharama nyingine kama 
vile mbegu, wafanyakazi, udhibiti wa wadudu/ 
wanyama waharibifu, n.k hazitaondolewa. 

6. ‘Ushr inapolipwa kwa mazao husika, 
kama vile zeituni, ufuta na mbegu za alizeti, basi 
hakuna haja ya mafuta yake kuyalipia ‘ushr. La- 
kini mtu anayenunua mafuta hayo kwa malengo 
ya biashara atatakiwa kulipa zaka ya mapato ya 
biashara. 

7. Hairuhusiwi kulipa ‘ushr kwa kutumia 
makadirio ya kabla ya mavuno. 

8. Mmiliki akitaka kutumia mazao yake ya kili- 
mo kabla ya kulipa ‘ushr, anatakiwa kufidia ‘ushr 
ya kile kilichotumiwa. Kwa mfano kama akitumia 
kilo 10 za mazao husika atatakiwa kulipa kilo moja 
ya ziada kama ‘ushr. 

9. Ardhi zinazokamatwa na majeshi ya Kiis- 
lamu katika vita lakini zikawa hazijagawiwa kwa 
Waislamu huitwa ardhi za miri. Waislamu ndiyo 
wanaomiliki ardhi hizo, lakini haki ya kuzitumia hu- 
pewa wakulima. Wakulima wanakuwa kama wa- 
pangaji na kodi tozo wanazolipa ni sawa na kodi 
za pango. Katika aina hii ya ardhi hakuna ‘ushr 
au aina nyingine yoyote ye zaka. Katika zama za 
Dola ya Uthmaniyya, ardhi zilikuwa chini ya mfu- 
mo huu. 

Baadaye maeneo makubwa ya ardhi za miri 
mjini Anatolia na Rumelia yaliuzwa kwa watu bin- 





114 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU 



afsi katika kubadilisha umiliki wa ardhi. Kwa nam- 
na hii aina mpya ya umiliki ardhi iliibuka ambayo 
ilijulikana kama ardhi za mulki. Aina hii ya ardhi 
lazima ilipiwe ‘ushr, kwa sababu zinaweza ku- 
nunuliwa na kuuzwa. Iwapo serikali haukusanyi 
‘ushr, basi Waislamu wenyewe wanatakiwa kuihe- 
sabu na kuigawa kwa wahusika. 



Sadaka na Njia Zake 115 


Mahojiano Kuhusu Wakfu, Zaka Na Infaq^* 
MALI NI AMANA 


Umiliki una maana gani kwa mujibu wa 

Uislamu? 

Kulingana na mtazamo wa Kiislamu, umiliki 
wa kweli siyo wa mtu mmoja au jamii, bali moja 
kwa moja ni wa Mwenyezi Mungu Mtukufu. Waja 
wamepewa haki ya kutumia mali hizo kwa kipindi 
cha muda tu na chini ya masharti yaliyowekwa. Kwa 
hiyo, waja hawawezi kutumia mali kama wapen- 
davyo. Mali hiyo inatakiwa itumike kwa mujibu wa 
kanuni zilizowekwa na mmiliki halisi, yaani Mwenye- 
zi Mungu Mtukufu. Hii ina maana kwamba matajih 
wanalazimika kushirikiana mali na masikini na wale 
wenye shida kutokana na taratibu zilizowekwa na 
Uislamu. Lengo hapa ni kuwa muumini ambaye 
watu watakuwa salama na kufaidika na mikono, 
ulimi na mali yake. 

Tabia na sifa hii ni matokeo ya kutambua 
kwamba mali ni amana ambayo Mwenyezi Mungu 
Mtukufu amewakabadhi waja Wake. Kuitumia mali 
kinyume na ukweli huu itakuwa ni kuifuja amana na 
hili litasababisha matatizo mengi ya kijamii kama ili- 
vyo katika jamii ya sasa. 


18. Sehemu hii imechukuliwa kutoka katika mahojiano baina ya 
jarida la Altinoluk na mwandishi wa kitabu hiki. 



“Enyi mlio 
amini! Mcheni 
Mwenyezi 
Mungu, na kila 
nafsi iangalie 
inayo yatan- 
guliza kwa 
ajili ya Kesho. 
Na mcheni 
Mwenyezi 
Mungu. Haki- 
ka Mwenyezi 
Mungu anazo 
khabari ya 
mnayo yat- 
enda.” 

(Qur’an, 59: 

18 ) 




116 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU 



Ni ipi nafasi ya utajiri kutokana na mtazamo 
wa Kiislamu? 

Uislamu unawahamasisha wafuasi wake kupa- 
ta utajiri kwa njia za halali. Nguzo mbili katika nguzo 
tano za Uislamu hutakiwa kufanywa na Waislamu 
wenye mali. Nguzo hizo ni Hijja na Zaka. 


Kwa namna moja Mwenyezi Mungu Mtukufu 
anawaambia waja Wake kwamba “Tafuteni mali 
kwa njia halali kisha toeni Zaka na mtembelee ny- 
umba Yangu.” 


Kwa upande mwingine Mtukufu Mtume (s.a.w) 
anasema: “Mkono wa juu ni bora kuliko mkono wa 
chini (yaani yule atoaye sadaka ni bora kuliko yule 
anayeipokea).” [Bukhan, Zakat, 18). Hivyo anawaha- 
masisha watu kuwa watoaji, na kuwahamasisha 
kupendelea kuwa watoaji kuliko kuwa wachukuaji. 


Mambo gani yanayotakiwa kuzingatiwa ka- 
tika utafutaji wa mali uliohamasishwa na Uisla- 
mu? 


Mtukufu 
Mtume (s.a.w) 
anasema: 
“Mkono wa 
juu ni bora 
kuliko mkono 
wa chini 
(yaani yule 
atoaye sadaka 
ni bora 
kuliko yule 
nayeipokea).” 

(Bukhari, Za- 
kat, 18). 


Biashara imehamasishwa katika Uislamu. Hata 
hivyo uhamasishaji huu hauna maana ya kuiacha 
huru bila hatua zozote, kama ilivyo katika chumi 
za kiliberali, na haujaiwekea kikomo kabisa kama 
ilivyo katika mtazamo wa kisoshalisti. Kwa kuzinga- 
tia faida binafsi na za kijamii, biashara imewekewa 
mipaka kama ifuatavyo na baadhi ya kanuni zina- 
zohusu eneo la utendaji wake na namna inavyo- 
takiwa kufanywa. 

Hairuhusiwi kabisa kufanya biashara ya bid- 
haa haramu zilizoharamishwa na Mwenyezi Mungu 
Mtukufu. Hii ina maana kwamba sharti la kwanza la 









Sadaka na Njia Zake 117 


biashara kuwa halali ni kuwa eneo la shughuli yake 
lazima liwe halali. 

Masharti mengine ni namna inavyotakiwa ku- 
fanywa. 

Ni haramu kulimbikiza bidhaa na kuzifanya 
ziadimike sokoni kwa lengo la kuongeza bei, na 
jambo hili hujulikana kama ulanguzi. Katika istilahi 
ya Kiislamu hujulikana kama ihtikaar na imeharam- 
ishwa vikali. 

Uharamisho mwingine katika sheria ya bi- 
ashara ya Kiislamu ni udanganyifu na kutoza bei 
kubwa zaidi katika miamala. Hii ina maana ya kutu- 
mia nafasi ya mteja kutoelewa, kutojua, kutokuwa 
na uzoefu au matatizo ya kiakili na kumtoza bei 
kubwa zaidi, kwa mfano kununua bidhaa ya wizi 
kwa bei ya chini sana, au bidhaa yenye thamani 
kuilipia kwa bei iliyo chini mno ya thamani yake. 

Kwa upande mmoja, muuzaji anatakiwa kuele- 
za mapungufu ya bidhaa yake kumwambia mnunu- 
zi. Kwa upande mwingine, ni haramu mnunuzi 
kuzungumza mabaya kuhusu bidhaa husika kwa 
lengo la kupunguza bei yake. 

Kwa kuwa lengo letu siyo kuzungumzia 
masharti yote ya sheria ya kibishara ya Kiislamu, 
itatosha kuzungumzia sharti moja la mwisho kuhu- 
su suala hili. 

Chini ya mazingira maalumu, kiwango cha fa- 
ida (bei) kinaweza kupangwa. Suala hili ni muhimu 
zaidi katika kipindi cha majanga ya vita, magonjwa 
ya milipuko, na mengineyo. Uislamu unawaruhusu 
viongozi wa dola kuchukua hatua muhimu na ku- 



“Hao ndio 
wanao sema: 
Msitoe maii 
kwa ajiii ya 
waiioko kwa 
Mtume wa 
Mwenyezi 
Mungu, iii 
waondokeiee 
mbaii! Na 
Mwenyezi 
Mungu 
ndiye Mwenye 
khazina za 
mbingu na 
ardhi, iakini 
wanaafiki ha- 
wafahamu.” 


(Our’an 63: 7) 



118 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU 



toa taratibu za kisheria kwa msingi wa maslahi ya 
umma. Kuna mifano mingi ya msingi huu katika 
sheria ya biashara. Ni lazima Waislamu kutii kanuni 
za watawala wao, hususan zile zinazohusu kiwan- 
go cha faida (bei), kwa ajili ya maslahi ya umma. 
Hata hivyo, kuna baadhi ya vipengele vya sheria ya 
bishara, ambapo upangaji wa faida (bei) hauwezi 
kuhusika kwa sababu ya gharama kubwa. 

Kuna hadith mbalimbali za Mtukufu Mtume 
(s.a.w) zinazohamasisha biashara. Baadhi yake ni 
kama ifuatavyo: 

“Mfanyabishara mwenye kuaminika, mwamini- 
fu na muumini atakuwa pamoja na mashahidi siku 
ya Kiyama. ” (\bn Majah, Tijarah, 1) 


“Mfanyabishara jasiri asiyeiimbikiza bidhaa 
zake ni mwenye kubarikiwa; na mianguzi ni mwenye 
kuiaaniwa.” (\bn Majah, Tijarah,6) 


“Mfanya- 

bishara 

mwenye 

kuaminika, 

mwaminifu 

na muumini 

atakuwa 

pamoja na 

mashahidi 

siku ya Ki- 

yama.” 

(Ibn Majah, 
Tijarah, 1) 


“Mfanyabishara mwoga ni mwenye kunyimwa; 
mfanyabishara jasiri ni mwenye kubarikiwa.” (Day- 
lami, Musnad, II, 79) 

“Chakuia bora na cha haiaii anachokuia mtu ni 
kiie anachokichuma yeye mwenyewe.” (ibn Majah, 
Tijaraha, 1) 

Muislamu akipata utajiri kwa misingi ya Uis- 
lamu, Je anaweza kutumia mali yake kwa uhu- 
ru? 


Kuna vitu vingi vinavyochukuliwa kama vitu 
vyenye thamani, kwa mfano, wanyama, mali, vito 
vya mapambo, na vingine vingi. Uislamu umeweka 
baadhi ya masharti na sheria kwa mataumizi ya vitu 



Sadaka 


hivi. Kwa tnfano katika Uisiamu ni haramu kuwapa 
punda chakuia kidogo na kuwabebesha mizigo 
kupita kiasi. Kutumia maii kwa ajiii ya kumdhuru 
mtu naio pia ni haramu. Huwezi kujenga ukuta mre- 
fu mno kuzunguka bustani yako iii kumzuia mtoto 
wa jirani yako. Huruhusiwi kuharibu bidhaa za bi- 
ashara, hasa chakuia, zinazohitajika na jamii kuto- 
kana na matumizi yasiyokuwa sahihi. Kwa mfano, 
huwezi kutupa jaiaiani mboga mboga kutoka busta- 
nini mwako kwa iengo ia kupinga kitu, kwa sababu 
zinatakiwa kutumiwa na umma. 

Huwezi kushusha uzaiishaji wa kiwanda chako 
iii tu kuongeza faida yako. Utengenezaji wa uia- 
ghai wa bei unaofanywa siku hizi na makundi ya 
kibishara yajuiikanayo kama muungano wa waki- 
ritimba wanaooungana iii kudhibiti biashara nao 
pia ni miongoni mwa mambo yaiiyoharamishwa na 
Uisiamu. 

Ni yepi majukumu na wajibu wa kifedha kwa 
Muislamu mwenye mali? 

Zaka ndiyo wajibu muhimu zaidi katika maii ya 
Waisiamu wenye maii. Neno zaka iinatokana na 
msamiati wa iugha ya Kiarabu wa tazkiyah, wenye 
maana ya utakaso. Kwa maneno mengine, zaka hu- 
itakasa maii. Kwa kuwa imeamrishwa na Mwenyezi 
Mungu, zaka ni haki ya masikini iliyo katika mali za 
matajiri. Kuizuia zaka na kutoitoa ni sawa na kupora 
na kunyang’anya mali ya mtu. Mwenyezi Mungu 
aliweka kiwango cha chini kinachotakiwa kutolewa 
zaka (nisaab au kiwango cha utajiri) kwa baadhi ya 
mali. Mali iliyozidi kiwango hiki inatakiwa kutolewa 
Zaka. 


na Njia Zake 119 



Chakula bora 
na cha halali 
anachokula 
mtu ni kile 
achokichuma 
yeye 
mwenyewe.” 

(Ibn Majah, 
Tijaraha, ') 



120 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU 



Mali vile vile 
inatakiwa 
kupambwa 
kwa shughuli 
za ziada za 
sadaka, infaq, 
nakadhalika. 


Utajiri kwa mujibu wa viwango vya Kiislamu ni 
^tofauti sana na viwango vya matajiri wakubwa wa 
leo. Gramu 81 za dhahabu au mali sawa na hiyo 
ndiyo kiwango cha kisheria cha utajiri kwa mujibu wa 
Uislamu. Kama Muislamu anamiliki mali iliyo sawa 
na kiwango cha nisaab au zaidi, anatakiwa kutoa 
zaka yake baada ya kupitiwa na mwaka mmoja wa 
kalenda inayofuata muandamo wa mwezi. 

Katika Uislamu asilimia mbili na nusu ya mali 
ni ya masikini. Wanatakiwa kupewa haki yao kwa 
uzuri kadri iwezekanavyo. Kwa maneno mengine 
zaka ni kuwafanya masikini wawe washirika katika 
mali kwa asilimia mbili na nusu. Zaka ni kiwango 
cha chini anachotakiwa kulipwa masikini. Hata hivyo 
zaka hupanda juu mpaka asilimia kumi kwa mazao 
ya kilimo, na kwa wanyama kiwango huwa tofauti 
tofauti kulingana na aina ya mnyama. 

Mali vile vile inatakiwa kupambwa kwa shughuli 
za ziada za sadaka, infag, n.k. Abu Bakr (r.a) alitan- 
gaza vita kwa wale waliokataa kulipa zaka, jambo 
linaloonyesha umuhimu wa suala hili. 

Mshirika mwenye nguvu anapokataa kutoa 
haki za mshirika mnyonge, anakuwa dhalimu na 
mnyang’anyi. Mali zake zinaendelea kutokuwa safi. 

Walewanaostahili kupewa zakawametajwa kwa 
uwazi kabisa ndani ya Our’an Tukufu. Wanaotakiwa 
kupewa zaka ni masikini, wenye madeni, wanafunzi 
wale wanaofanya kazi katika njia ya Mwenyezi Mun- 
gu na wasafiri walioishiwa mahitaji. Leo Waislamu 
wenye mali wanapaswa kutoa zaidi ya kile wana- 
chotakiwa kutoa, kwa sababu ya matatizo magumu 
ya kifedha ya ulimwengu wa sasa. 



Sadaka na Njia Zake 121 


Pia tunapaswa kuzungumzia umuhimu wa su- 
ala la ‘ushr, ambalo limepuuzwa katika ulimwengu 
wa Kiislamu kwa kitambo cha muda. Usimamizi wa 
ardhi katika Dola ya Uthmaniyya ulikuwa ni utara- 
tibu unaoitwa miri. Lakini leo mfumo umebadilika 
na kuwa usimamizi wa ardhi wa mulki. Tofauti na 
ardhi za miri, ardhi za mulk zinaweza kutumika 
kwa miamala mbalimbali. Mwenye kumiliki ardhi 
kwa utaratibu wa milk anaweza kuitumia vyovyote 
atakavyo. Kwa namna hii anatakiwa kulipa asilimia 
tano ya mavuno kama alitumia gharama za umwa- 
giliaji; kama hakutumia, basi kiwango kinapanda 
mpaka asilimia kumi, ambacho katika istilahi ya 
kidini hujulikana kama ‘ushr. Wale wasitoa ‘ushr 
zao ni mnyang’anyi sawa na wale wasiotoa zaka. 
Wanaiba haki za masikini na za wale wanaofanya 
juhudi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Suala hili lina- 
takiwa kuchukuliwa kwa umakini na Waislamu wa- 
natakiwa kujifunza masuala husika kutoka katika 
vitabu au kuwauliza wasomi wa kidini. 

Umeeleza kwamba kuna njia nyingine za ku- 
wasaidia masikini mbali na Zaka. Unaweza kuli- 
weka wazi jambo hili? 

Hakika, hizi siyo tozo za wajibu kama Zaka, bali 
ni zenye kuhamasishwa na za hiari. Hizi zinaitwa 
infag, ithaar (kutoa zaidi) na kuitoa mali wakfu kwa 
ajili ya Mwenyezi Mungu Mtukufu. Zaka ni malipo 
ya wajibu na ya lazima yanayofanywa ili kuwa- 
saidia masikini. Pia mali inatakiwa kupambwa kwa 
sadaka za hiari, infag na ithaar. 

Mwenyezi Mungu Mtukufu anasema ndani ya 
Our’an Tukufu: 



Mahitaji ya 
maskini waka- 
ti mwingine 
huvuka ki- 
wango cha ka- 
waida. Wakati 
huo Waisiamu 
wenye maii 
katika Jamii 
yetu huwa 
na umuhimu 
zaidi iii kuhak- 
ikisha amani 
na utuiivu. 



122 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU 




Abu Huraira 
amesimulia 
kuwa Mtume 
wa Mwenyezi 
Mungu (s.a.w) 
alisema: Ki- 
yama hakitosi- 
mama mpaka 
mali iwe 
nyingi mno 
kiasi kwamba 
mtu atapeleka 
Zaka yake na 
hatopata mtu 
wa kuipokea 
na mpaka ar- 
dhi ya Arabia 
itakuwa na 
malisho na 
mito mingi. 

(Muslim, Kitab 
al-Zakat, 74) 


“...na wanaokusanya dhahabu na fedha, 
wala hawazitumii katika Njia ya Mwenyezi Mun- 
gu, wabashirie khabari ya adhabu iliyo chungu.” 

(9: 34) 

Kama tunavyoona katika Aya hii, mafikio ya 
wale wanaonyang’anya haki za masikini yatakuwa 
motoni. Tunatakiwa kutafakari kuhusu onyo hili la 
Mwenyezi Mungu Mtukufu na kujaribu kutoa zaidi 
ya kiwango cha wajibu cha asilimia mbili na nusu. 
Kwa maana imeelezwa katika Aya nyingine kuwa: 

“...Na wanakuuliza watoe nini? Sema: Kili- 
Cho Chepesi...” (Our an, 2: 219) 

Nchi yetu imo katika kipindi kigumu kiuchu- 
mi. Je sasa hivi zaka na sadaka zetu huenda 
zikawa na umuhimu mkubwa zaidi? 

kama ulivyosema, leo hii nchi yetu imo katika 
mgogorowa kiduniawa kiroho, kijamii na kiuchumi. 
Ndiyo maana kampeni kubwa ya utoaji sadaka ina- 
hitajika. Tunapaswa kuhisi huzuni kwa wagonjwa, 
wenye shida, wanyonge na vijana wapweke, kwa 
sababu huruma ni habari njema kwa mafikio yetu 
ya milele na amani ya akili katika ulimwengu huu. 
Mbali na kutoa Zaka, ndugu zetu wenye mali wana- 
takiwa kwenda mbali zaidi kwa kuongeza juhudi za 
heri. Kwa maana Zaka hukidhi kiwango cha kawa- 
ida cha mahitaji ya lazima ya masikini. Lakini ma- 
hitaji ya masikini wakati mwingine huvuka kiwango 
cha kawaida. Wakati huo Waislamu wenye mali 
katika jamii yetu huwa na umuhimu zaidi ili kuhak- 
ikisha amani na utulivu. Hatupaswi kujifunga kwa 
kutoa Zaka pekee yake ilhali msaada wetu una- 
hitajika zaidi. Daima tunatakiwa kukumbuka kuwa 




Sadaka 


tungekuwa masikini kama wao na wao wangekuwa 
matajiri kama sisi. Hivyo kutoa sadaka pia ni njia ya 
kumshukuru Mola wetu. 

Kama ambavyo tuna jukumu na wajibu wa ku- 
wafundisha watoto wetu misingi ya dini yetu, pia 
tuna wajibu wa kuwapandikiza hamasa ya kuwa na 
infaq na kuwazoesha wajibu wa muumini wa ku- 
wasaidia wenye shida. Tukishindwa kuwazoesha 
wakiwa bado wadogo, basi itakuwa ni kuangamiza 
mustakabali wao. Watoto wetu wanapaswa kule- 
lewa hali ya kuwa wakijua kwamba mmiliki halisi wa 
mali ni Mwenyezi Mungu Mtukufu, kwa namna am- 
bayo watajiona kuwa wao ni sawa na mhasibu wa 
benki au mtu aliyepewa amana ya watu kuitunza. 
Vizazi ambavyo vimelelewa katika njia hii vinaweza 
kufufua na kuhuisha kampeni za utoaji sadaka za 
historia yetu, na historia yetu imejaa mifano mingi 
ya shughuli za infaq. 

Ngoja nikupe mfano: mwaka 1913 pale majeshi 
ya Kiuthmaniyyah yalipokuwa yakishindwa vita 
huko Balkan, kundi la Jawhari Brothers na wakuu 
wa jumuia za Kiislamu nchini India walikuwa waki- 
fanya maandamano, wakiwatolea wito Waislamu 
wote kuwasaidia Wauthmaniyyah na kuwahamasi- 
sha kutoa Zaka na sadaka kuwapa Wauthamani- 
yyah. Palitokea matukio mengi yenye kusisimua 
sana. Kwa mfano, kijana mmoja alitoa kanzu yake 
na mzee mmoja akatoa sanda yake. 

Matukio haya na mengine mengi yaliimarisha 
ustaarabu mkubwa wa kujitolea. Kuonyesha ith- 
aar na kuwatanguliza wengine, hali ya kuwa wewe 
mwenyewe unakihitaji, ni jambo linaloonyesha 


na Njia Zake 123 



Huruma 
huzipa utulivu 
nyoyo katika 
dunia hii na 
kuwa wokovu 
wa milele 
huko Akhera. 



124 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU 



“Sema: Kwa 
hakika Mola 
wangu Mlezi 
humkunju- 
lia riziki na 
humdhikisha 
amtakaye 
katika waja 
wake. Na cho- 
chote mtaka- 
cho kitoa 
Yeye atakilipa. 
Naye ni Mbora 
wa wanao 
ruzuku.” 

(Our’an 34: 39) 


upana wa moyo. Ndiyo maana, kwa maoni yangu, 
kuwapa zaka wale wanaofanya juhudi kwa ajili ya 
Mwenyezi Mungu ni muhimu zaidi kuliko makundi 
mengine yanayostahili kupewa Zaka. 

Tunashuhudia kwamba taasisi za kidini zime- 
fanya kazi kubwa sana katika shughuli za heri. Un- 
aweza kutueleza mtazamo wako kuhusu wakfu? 

Urasimishaji wa infaq hupelekea kuanzisha 
wagfu mbalimbali. Waqfu ina maana ya kufanya 
mali ya Mwenyezi Mungu idumu milele. Ni kutenga 
na kutoa mali kwa madhumuni ya heri mpaka milele. 
Lengo la kuanzisha waqfu ni kuwakurubia viumbe 
kwa huruma na upendo kwa ajili ya Muumba wao. 
Ni juhudi za kujitolea nafsi, mali na kila kitu kwa len- 
go la kununua Pepo. Kama tulivyoeleza hapo awali, 
katika Dola ya Uthmaniyyah kulikuwa na taasisi za 
kidini elfu 26. Taasisi hizi ziliendeleza shughuli zake 
za heri kupitia watu wenye ithaar. Pia palikuwepo na 
vituo vya ugawaji wa misaada. Kwa hakika katika 
zama hizi tuna haja kubwa mno ya aina hizi za taa- 
sisi. Katika wakati wetu huu tunapaswa kuzifufua, 
kuzihuisha taasisi hizi na kuzifanya ziwahudumie 
wenye shida. 

Ninashangaa ni kwa kiwango gani matajiri Wais- 
lamu wanahisi uchungu na maumivu ya ndugu zao 
masikini. Je wanajua jinsi ndugu zao masikini wana- 
vyoishi? Je wanajua kwamba watu hao wapo? 

Uhai na mali tulizonazo ni amana tuliyopewa. 
Siyo hivyo tu, bali kila kitu katika dunia hii ni amana. 
Kuzilinda amana hizi kutatufanya tupate baraka. In- 
faq inaweza kutekelezwa siyo tu kwa mali pekee. 
Inaweza kufanywa kwa kila kitu tulichojaaliwa. 




Sadaka na Njia Zake 125 


Njia bora ya kufanya infaq ni kuishi kulingana 
na taratibu na kanuni za Uislamu na kuwa Muis- 
lamu wa mfano. Maswahaba walijitolea nafsi zao 
kuupeleka Uislamu kwenye pembe za mbali za 
dunia. Katika zama hizi kuishi katika Uislamu kama 
walivyoishi na kwa namna na kwa hamasa ile ile 
ndiyo njia bora ya kufanya infaq. Sababu hasa ya 
matatizo makubwa ya kiuchumi katika nchi yetu leo 
hii, kama vile mgogoro wa mfumuko wa bei, siyo 
sababu ya kimaada bali ni ya kimaanawi na kiroho. 
Mwenyezi Mungu Mtukufu ameondosha baraka 
kwa waja Wake kwa sababu ya waja hao kufanya 
usaliti katika amana aliyowapa. Matatizo na shida 
yameanza kuandamana moja baada ya jingine. 
Historia yetu ni shahidi tosha na bora anayetuonye- 
sha jinsi Zaka na infaq vinavyoleta amani na utulivu 
katika jamii. 

Tumeona katika histoha yetu kwamba wa- 
tangulizi wetu waliwafikiria majirani na wenye 
shida sana kama walivyojifikiria wao wenyewe 
au zaidi. Leo, kwa upande mwingine, watu wen- 
gi wamebadilika kuwa wabinafsi kutokana na 
athari za ubepari. Unadhani ni zipi sababu na 
athari za mabadiliko haya? 

Kama Waislamu wote wangetoa zaka zao kika- 
milifu, baada ya muda asingebaki Muislamu yeyote 
anayehitaji Zaka. Kwa upande mwingine, kama 
wale wote wanaomiliki ardhi za kilimo wakitoa ‘ushr 
zao kwa mazao ya kilimo na zaka za mifugo yao, 
ninaamini hatobaki masikini yeyote katika jamii 
yetu. Kuna mifano mingi ya jambo hili katika histo- 
ria yetu. Wakati wa Ukhalifa wa Omar bin Abd al- 



“Sadaka 
unayoitoa 
hali ya kuwa 
una siha, kwa 
shingo up- 
ande na khofu 
ya kufukarika 
na tamaa ya 
kuwa na 
mwenye 
mali. Usi- 
icheleweshe 
mpaka 
wakati kifo 
kinapokaribia 
na ukaanza 
kusema 
‘Mpeni kiasi 
kikubwa fulani 
na fulani, na 
kiasi kadhaa 
kwa fulani na 
fulani.’ Lakini 
utasema hivyo 
hali ya kuwa 
mali hiyo 
imeshakuwa 
ya fulani na 
fulani (umesh- 
achelewa).’’ 

(Bukhari, Kitab 
al-Zakat, 11) 



126 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU 



Sadaka iliyo 
bora kabisa 
ni kuufikisha 
ujumbe wa 
Uislamu kwa 
watu. 


Aziz hakubaki masikini yeyote, kwa sababu matajiri 
walikuwa wakitoa Zaka zao kikamilifu. 

Watangulizi wetu walikuwa wakishindana kutoa 
sadaka. Walifikia kiwango cha juu mno cha infaq au 
ithaar. Ithaar ina maana ya “kutoa sana kile ulicho 
nacho” au “kumsaidia nduguyo japokuwa wewe 
mwenye wakihitajia kitu hicho” jambo ambalo kwa 
bahati mbaya ni nadra sana kuapatikana katika jamii 
yetu ya sasa. Kufikia daraja ya ithaar siyo jambo li- 
nalotarajiwa kufanywa na kila mtu. Lakini, kiwango 
cha ithaar kilikuwa juu mno katika jamii zilizolelewa 
na Mitume na marafiki wa Mwenyezi Mungu Mtukufu. 
Leo tuna haja ya kujikita kwenye infaq na kuwa- 
hamasisha watu kutoa. Ni katika wajibu mkubwa 
wa jamii yetu kuanzisha taasisi za kutoa mafunzo 
kwa vizazi vipya, na kujenga hospitali za kuwahu- 
dumia masikini na nyumba za matunzo kwa ajili ya 
wazee. 

Zaka inatakiwa kutolewa namna gani? Kitu 
gani tunachotakiwa kukizingatia? 

Muislamu kamili anapaswa kutoa zaka bila kuu- 
miza hisia za masikini. Watangulizi wetu walilian- 
galia kwa ungalifu na umakini mkubwa sana jambo 
hili. Hapo zamani palikuwa na “mawe ya sadaka” 
msikitini. Waislamu wenye mali walikuwa wakiweka 
sadaka zao chini ya mawe haya na wale wenye sh- 
ida walikuwa wakienda mahali hapo na kuchukua 
kiasi wanachohitajia. Watu wenye shida hawakuwa 
wakitumia vibaya njia hii na walikuwa wakichukua 
kile kiasi tu wanachohitajia. Bado kuna mawe ya 
sadaka katika baadhi ya misikiti yetu. Kwa bahati 
mbaya vizazi vipya vinayaona mawe hayo lakini 



Sadaka na Njia Zake 127 


hawajui ni kitu gani. Mwenyezi Mungu Mtukufu 
anasema katika Aya ifuatayo: 

“HAKIKA wamefanikiwa Waumini, ambao ni 
wanyenyekevu katika Sala zao,” (Our an, 23: i-2). 
Siyo katika Swaia pekee baii pia katika Zaka zetu 
tunapaswa kuwa wanyenyekevu. Adabu za sadaka 
zimeeiezewa katika Aya ifuatayo: 



“Enyi mlioamini! Msiharibu sadaka zenu 
kwa masumbulizi na maudhi, kama anaye toa 
mali yake kwa kuwaonyesha watu, wala ham- 
uamini Mwenyezi Mungu wala Siku ya Mwisho. 
Basi mfano wake ni kama mfano wa jabali am- 
balo Juu yake pana udongo, kisha likapigwa na 
mvua kubwa, ikaliacha tupu. Basi hawatakuwa 
na uweza wowote kwa walivyochuma. Na 
Mwenyezi Mungu hawaongoi watu makafih.” 
(Qur'an, 2: 264) 


Kwa hakika tunatakiwa kutoa sadaka zetu zi- 
kiandamana na upendo na huruma kana kwamba 
tunajipa wenyewe. Tunapaswa kuwaza kuwa 
tungeweza kuwa masikini. Tunapaswa kujua kuwa 
hisia zetu huathiri hisia za mpokeaji wa Zaka. Ikhla- 
si ya mpokeaji itaonekana kulingana na Ikhlasi za 
nyoyo zetu. Kwa upande mwingine tukitaka kutoa 
Zaka yetu haraka haraka na kuondoka basi baraka 
zetu za kiroho zitakuwa katika kiwango cha hisia 
zetu. 

Adabu yetu katika kutoa Zaka nayo pia ni msingi 
mkuu. Tukitoa Zaka yetu, kana kwamba tunaiwasili- 
sha kwa Mwenyezi Mungu Mtukufu kama alama ya 
shukrani yetu kwa baraka Zake, tutapata manufaa 
makubwa sana ya kiroho kutokana na Zaka hiyo. 


“Toa sadaka 
kwa sababu 
utafika muda 
ambao watu 
watakwenda 
na sadaka zao 
kutafuta watu 
wa kuwapa 
lakini hatopa- 
ta yeyote wa 
kuipokea.” 

(Bukhari, Fitan, 
24) 



128 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU 



Imani ni amali 
ya moyo na 
huruma ni 
tunda la roho. 
Tunatakiwa 
kuwahurumia 
wale walio 
ardhini, ili 
tuhurumiwe 
na aliye mbin- 
guni. 


Tunatakiwa kuwaheshimu na kuwashukuru masikini 
kwa kutuwezesha kutekeieza mojawapo ya nguzo 
za Uisiamu. Ndiyo maana tunatakiwa sisi wenyewe 
kwenda kwa masikini na kuwapa Zaka zetu. Hadith 
isemayo kwamba sadaka iiiyopatikana kwa haiaii 
hupokeiewa kwanza na Mwenyezi Mungu Mtukufu 
kabia ya kwenda kwa masikini^® ni hadith muhimu 
sana. Hii ina maana kwamba tunatakiwa kutoa 
Zaka kana kwamba tunampa Mwenyezi Mungu 
Mtukufu. Tukitoa Zawadi, tuhudhurishe moyo katika 
kiia kitu. Kama tunavyokuwa makini sana kwenye 
samani tunazonunua, tunatakiwa kuwa makini 
kwenye Zaka tunayompeiekea mhusika. Tusijizuie 
hata tabasamu dogo au maneno mazuri hata kama 
ni machache. Ramazanogiu Mahmud Sami (q.s) 
aiipokuwa akimuona masikini, kama akiwa katika 
gari, angesimamisha gari, akashuka, akatabasamu 
na kutoa sadaka yake. ithaar, upoie na upendo ni 
sifa zinazotakiwa kumpambanua Muisiamu. 

Tena Qur’an Tukufu inaeieza kuhusu adabu za 
sadaqa na infaq: “Enyi mlioamini! Toeni katika 
vile vizuri mlivyovichuma, na katika vile tulivyo 
kutoleeni katika ardhi. Wala msikusudie kutoa 
vilivyo vibaya, hali nyinyi wenyewe msingevi- 
pokea ila ingekuwa mmefumba macho. Na jueni 
kwamba Mwenyezi Mungu ni Mwenye kujitosha 
na Msifiwa.” (Our’an Tukufu, 2: 267) 

Jukumu la mja ni kutekeleza ibada hii ya kijamii 
kwa upendo, hamasa na msisimko. Rumi (q.s) 
anasema: “Mahali panapotazamwa na Mwenyezi 
Mungu ni moyoni.” Imani ni amali ya moyo na hu- 


19. Muslim, Kitab al-Zakat, 63. 




Sadaka na Njia Zake 129 


ruma ni tunda la roho. Tunatakiwa kuwaonyesha 
huruma wale walio ardhini ili wale walio mbinguni 
watuonee huruma. Tukifanya hivyo, Mola Wetu 
Mtukufu, Mwenye nguvu na uwezo, atatuhurumia 
na kutusamehe. 

Upande wa kiroho wa Zaka na infaq nao pia ni 
wenye kuvutia. Taasisi yetu ya Hudayi2° hupokea 
misaaada mbalimbali. Huwa tukijihisi amani kwa 
baadhi ya misaada. Hii hutokana na kiwango cha 
uhalali wa msaada husika. Kama mali yako ni 
ya halali, unajihisi amani ya akili na masikini hu- 
muombea mtoaji mara elfu, na huu ni upande wa 
kiroho wa amali hii. 

Suala jingine muhimu ni kwamba masikini 
anayeeleza shida zake na yule asiyeweza kueleza 
shida zake, wote wana haki katika mali ya tajiri. 
Jambo hili limeelezwa ndani ya Qur’an Tukufu 
kama ifuatavyo: 

“Na katika mali yao ipo haki ya mwenye 
kuomba na asiye omba.” (Ouran, 5i: 19) 

Katika Aya hii wale ambao heshima zao zina- 
wazuia kuomba ndiyo wenye malezi bora na wenye 
adabu adhimu. Tusidanganyike na muonekano wao 
tukadhani kuwa siyo wenye kuhitaji. 


20. Hii ni taasisi ya kheri iiiyoanzishwa na Aziz Mahmud Hu- 
dayi yapata miaka mia nne iiiyopita na kuhuishwa na kundi 
ia Waisiamu wema wa Kituruki mwaka 1985. Miongoni mwa 
huduma zitoiewazo na taasisi hii ya kidini ni pamoja na kuku- 
sanya Zaka na sadaka na kisha kuzigawa katika ngazi ya ki- 
taifa na kimataifa. 



Adabu yetu 
katika kutoa 
Zaka nayo 
pia ni msingi 
mkuu. Tukitoa 
Zaka yetu, 
kana kwamba 
tunaiwasilisha 
kwa Mwenyezi 
Mungu 
Mtukufu kama 
alama ya 
shukrani yetu 
kwa baraka 
Zake, tuta- 
pata manufaa 
makubwa 
sana ya ki- 
roho kutokana 
na Zaka hiyo 





130 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU 



Kwa maneno mengine unamaanisha kuwa 
tunatakiwa kuwa waangalifu katika kumtafuta 
mpokeaji wa Zaka? 

Kweli kabisa. Taharri au umakini katika kutafuta 
ni sharti la Zaka. Zaka ikitolewa tu bila utafutaji ma- 
kini, na baadaye ikabainika wamepewa watu wa- 
siostahili, basi Zaka hiyo inatakiwa kutolewa tena. 
Kama aliyepokea ni mtu anayestahili kupokea, basi 
haitohitajika kutoa tena. Kuna masharti mawili ya 
Zaka, la kwanza ni taharri na la pili ni tamlik au ku- 
hamisha umiliki wa mali hiyo kwenda kwa masikini. 

Kama Zaka ikipelekwa kwenye wakfu kwa 
ajili ya kugawiwa, je hili haliondoi sharti la Zaka 
la kutafuta watu? Kwa maneno mengine, je 
sharti litahamia kwenye wakfu husika? 


Tunatakiwa 
kuwahesh- 
imu na 

kuwashukuru 
maskini kwa 
kutuwezesha 
kutekeieza 
mojawapo 
ya nguzo 
za Uisiamu. 
Ndiyo maana 
tunatakiwa 
sisi wenyewe 
kwenda kwa 
maskini na 
kuwapa Zaka 
zetu. 


Ndiyo, iwapo ugawaji wa Zaka utafanywa na 
taasisi za kati, basi jukumu hilo litakuwa la taa- 
sisi hizi. Wakfu zinatakiwa kuwa na wafanyakazi 
wenye jukumu la kuwatafuta wastahiki wa Zaka. 
Wanapaswa kwenda kwenye wilaya za watu hao 
na kuwaulizia kwa wale wanaowajua. Ikiwezekana, 
waende kuwatembelea majumbani mwao, kwa 
sababu baadhi ya watu wanaweza kuzifanyia udan- 
ganyifu taasisi za kidini. Baada ya kufanya utafiti 
wa kina, ninaamini jukumu litakuwa limekwisha, la- 
kini Mwenyezi Mungu ndiye Mjuzi zaidi. 

Watu husika tu ndiyo wanaopewa Zaka. Ma- 
shirika hayawezi kupewa Zaka. Mapato ya Zaka 
hayawezi kutumika kujengea misikiti, hospitali, 
shule, n.k. bali kazi hizo zinaweza kuifanywa kwa 
kutumia vyanzo vya sadaka nyingine tofauti na 
Zaka. Kutokana na suala hili, sadaka za hiari zina 



Sadaka na Njia Zake 131 


nafasi kubwa sana katika Uislamu. Kwa mfano, za- 
idi ya taasisi elfu 26 za Waqfu zilizoanzishwa katika 
zama za Dola ya Uthmaniyyah zilikuwa zikitegemea 
moja kwa moja sadaka za hiari. Aina kadhaa za hu- 
duma zilitekelezwa kupitia taasisi hizi. Kulikuwa na 
wakfu zenye jukumu la huduma ya maji katika mji, 
hospitali, kuwaozesha mabinti masikini wasiokuwa 
na uwezo wa kufanya maandalizi ya ndoa zao. Ku- 
likuwa hata na wakfu zinazohudumia wapagazi, 
ndege, n.k. Leo hii hatuwezi hata kufikiria kuhusu 
aina hizi za huduma, yalikuwa matunda ya akili na 
roho safi. Katika Dolaya Uthmaniyyah unapojengwa 
msikiti, hospitali, huduma ya maji na shule navyo 
vilikuwa vikijengwa mahali hapo. Huduma zote hizi 
za kijamii ziliwekwa pamoja katika eneo la msikiti. 
Kwa namna hii jamii ilihisi kuwa ndiyo mmiliki wa 
kweli wa mali hiyo na hili lilitengeneza uwiano kati- 
ka jamii. Tajiri na masikini waliishi kwa amani katika 
wilaya moja na nyumba za matajiri zikawa hifadhi 
ya masikini. Masikini waliweza kuwaambia matajiri 
shida zao. Kimakazi, hapakuwepo na tofauti kubwa 
baina ya nyumba za matajiri na zile za masikini. 
Masikini na tajiri walipendana. Matajiri katika jamii 
waliwaheshimu na kuwashukuru masikini kwa ku- 
wawezesha kutekeleza mojawapo ya nguzo za 
Uislamu. Na masikini waliwashukuru matajiri kwa 
kuwa mawakala wa baraka za Mwenyezi Mungu 
Mtukufu. 

Katika historia yetu kuna matukio kadhaa 
ya mfano. Hata kama siyo mengi, unaweza ku- 
tupatia baadhi ya mifano iliyoacha athari kwako 
kutoka katika historia yetu ya hivi karibuni? 



Mtukufu 
Mtume (s.a.w) 
amesema 
kuwa, mas- 
kini sio yuie 
anayeomba 
tonge moja 
au mawiii 
(ya chakuia) 
kutoka kwa 
watu, baii 
maskini wa 
kweii ni yuie 
ambaye hana 
chochote na 
anaona aibu 
kuwaomba 
watu.” 

(Bukhari, Za- 
kat, 53) 



132 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU _ 

Awali ya yote ninamkumbuka baba yangu na 
I mjomba wangu. Walipokuwa wakitaka kutoa kitu 

masikini, walikuwa wakikifunga vizuri na kuki- 
^p^fiiifl||iHjwasilisha kwa masikini kwa adabu na heshima bila 
^^5^^^;f^^kuumiza hisia zake. Mpokeaji alikuwa akifurahi na 
mtoaji akahisi amani. Mmoja wao alikuwa akipokea 
zawadi zao akijua kwamba kweli zimetoka kwa 
Mwenyezi Mungu Mtukufu, na mwingine alikuwa ak- 
itekeleza amri ya Mwenyezi Mungu Mtukufu. 

Vile vile kuna mifano kadhaa kutoka katika taasisi 
ya Hudayi. Ningependa kutoa baadhi yake. Tulikuwa 
tukimsaidia mama mmoja na mwanaye. Mtoto huyu 
alikuwa amepooza na alikuwa na digrii ya BA. Siku 
moja mwanamke huyo alikuja na kuishukuru taasisi 
ya Hudayi. Alisema kwamba alikuwa hahitajii msaa- 
da wetu tena na kutuambia tuelekeze msaada wetu 
kwa masikini wengine. Alisema muda si mrefu mtoto 
wake alikuwa amefariki dunia na tukatumia sadaka 
yetu ya mwisho kugharamia mazishi ya mwanaye. 
Kisha akasema kuwa kwa kuwa yuko pekee yake, 
kwa kiasi fulani angeweza kujihudumia. 

Katika tukio lingine, tulikuwa tukimhudumia 
mwanamke mmoja kutoka Uholanzi ambaye alikuwa 
amefiwa na mumewe na alikuwa akiwatunza watoto 
yeye peke yake. Siku moja alituma barua akitush- 
ukuru na kusema: “Nililipa madeni ya mume wangu 
na kumuokoa dhidi ya haki za watu. Sasa ninaweza 
kujitegemea.” Kuna matukio mengi kama hayo ya- 
nayoonyesha ithaar, ambapo masikini wanaopokea 
Zaka walihawilisha haki zao kwenda kwa masikini 
wengine. 

Ahsante sana kwa mahojiano hayo mazuri. 

Ahsante sana. 








Huduma na ^daiu Zah 


Sura ya kwanza 





HATUA KUU KUELEKEA 
KWENYE KILELE CHA KIROHO 


KUTOA HUDUMA KWA AJILI YA 
MWENYEZI MUNGU 

Tunaona kuwa upendo na Ikhlasi ndiyo 
msingi wa maadili ya Kiislamu katika kuwa 
karibu na Mwenyezi Mungu Mtukufu. Na 
pia tunaona kuwa alama ya dhahiri na ya 
muhimu kuliko zote katika ukaribu huu ni 
“kuwahudumia watu kwa ajili ya Mwenyezi 
Mungu.” Kwa sababu, kutokana na msingi 
wa “wale wanaowahudumia watu uhu- 
dumiwa na watu,” kuwahudumia watu ni 
hatua ya kipekee na tukufu inayozipeleka 
roho kwenye vilele vya Kimungu. 

Hii ni hatua ambayo kwa sababu yake 
mitume na marafiki wote wa Mwenyezi 
Mungu walipata kutukuzwa. Kwa maneno 
mengine walikuwa dhihirisho la msingi la 
hadith ifuatayo ya Mtume (s.a.w): 

“Mabwana wa umma ni wale wa- 
naouhudumia umma wao...” (Dayiami, Mu- 
snad, II, 324) 

Kwa hiyo njia inayompeleka mja 
kwenye vilele vya Kimungu inapitia kwenye 
kuwahudumia wanadamu kwa moyo wa 
dhati na Ikhlasi. Wakati mwingine, hudu- 








136 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU 




“Tumepaa 
katika njia 
hii sio kwa 
kusoma vi- 
tabu baii kwa 
kuyaingiza 
yaie tunayo- 
yasoma katika 
maisha yetu 
na kuuhudu- 
mia umma. 

Kiia mtu hupe- 
iekwa katika 
njia fuiani nasi 
tumepeiekwa 
katika njia ya 
kutoa hudu- 
ma.” 


Ubaydullah 
Ahrar (q.s) 


ma ndogo inayopata radhi za Mwenyezi Mungu 
yaweza kuwa bora na kupata thawabu nyingi ku- 
liko ibada nyingi za hiari (za sunna). 

Siku moja Mtukufu Mtume (s.a.w) na maswa- 
haba wake waliweka kambi wakati wa safafri yao. 
Ilikuwa siku yenyejoto kali. Baadhi ya maswahaba 
walikuwa wamefunga, na baadhi hawakufunga. 
Maswahaba waliofunga walisinzia kutokana na 
uchovu. Wale ambao hawakufunga waliwabebea 
maji wale wenzao waliofunga na kuwatengenezea 
mahema. Muda wa kufuturu ulipofika, Mtukufu 
Mtume (s.a.w) akasema: 

“Leo wale ambao hawakufunga wamepata 
malipo mengi zaidi.” [MusWm, Kitab ai-Sawm, loo-ioi) 

Mtume (s.a.w) ambaye aliwafundisha wafuasi 
wake kanuni nyingi zenye muongozo kama hiyo 
iliyotangulia hapo juu, alibeba matofali begani 
mwake kwa ajili ya ujenzi wa msikiti wa Quba na 
msikiti wa Mtume (s.a.w) mjini Madina licha ya 
maswahaba kujaribu kumzuia asifanye kazi. Sta- 
ha yake na upendo aliokuwa nao wa kuwahudu- 
mia wanadamu ni mifano isiyo kifani kwa umma 
wake wa Kiislamu. Kwa hakika alitumia uhai wake 
wote akiwahudumia wanadamu na viumbe wote. 

Hiyo ndiyo sababu kwamba kuwahudumia 
binaadamu ni miongoni mwa sifa na tabia za wazi 
za wale wanaofuata nyayo zake. Kwa maneno 
mengine, wale wanaompenda Mwenyezi Mungu 
na Mtume Wake wanapaswa kuwa katika watu wa 
kutoa huduma. Kwa upande mmoja, kutoa hudu- 
ma kwa ajili ya Mwenyezi Mungu huwa ni nyenzo 
ya kuwasaidia watu; kwa upande mwingine hu- 




Huduma na Adabu Zake 137 


wapa mi’raji ya kiroho wale wanaotoa huduma 
kwa juhudi na Ikhlasi ya hali ya juu. Kwa hali hiyo, 
huenda yule anayetoa huduma akapata manufaa 
zaidi kuliko yule anayepewa huduma. 

Mtoaji huduma ni kama mto ambao hutoa uhai 
kwa maelfu ya viumbe vinavyouzunguka. Kituo 
cha mwisho cha mto huu ni bahari ya kuungana 
na Mwenyezi Mungu Mtukufu. Wale wanaoutam- 
bua ukweli huu hujiona kuwa ni watumishi wa 
umma hata kama wao ni Masultani. Pindi Sultan 
wa Kiuthmaniyyah, Sultan Yavuz Salim, alipomsi- 
kia imam mmoja akimsifu katika khutba yake kwa 
kumuita: “Hakim al-Haramain al-Sharifayn, yaani 
mtawala wa miji miwili mitukufu (Makka na Madi- 
na)” alipinga huku akilia na kusema: “Kinyume 
chake, Mimi ni mtumishi wa miji hii miwili (Khadim 
al-Haramain al-Sharifayn).” 

Ubaydullah Ahrar (q.s) anasema kuhusu hali 
aliyoifikia kutokana na kuwahudumia watu: 

“Tumepaa katika njia hii siyo kwa kusoma 
vitabu bali kwa kuyaingiza yale tunayoyasoma 
katika maisha yetu na kuuhudumia umma. Kila 
mtu hupelekwa katika njia fulani nasi tumepele- 
kwa katika njia ya kutoa huduma.” Maneno haya 
yanaonyesha kuwa elimu kama elimu haitoshi 
mpaka iwekwe katika matendo na huduma. 

Hata hivyo ili huduma ikubaliwe mbele ya 
Mwenyezi Mungu Mtukufu inatakiwa kutimiza 
baadhi ya masharti. Huduma yenye kukubaliwa 
inatakiwa ifanywe kwa moyo wenye Ikhlasi, hu- 
ruma na ithaar na iwe ni kwa ajili ya kutaka radhi 
za Mwenyezi Mungu. Kwa maneno mengine hu- 



Wale wa- 
naowahudu- 
mia wengine 
hutimiza 
wajibu wao 
na kuitunza 
staha yao 
huku wakipaa 
kwenye safu 
za kiroho 
na kufikia 
ukomavu una- 
otakiwa. 




138 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU 




Mtoaji hu- 
duma ni kama 
mto ambao 
hutoa uhai 
kwa maeifu 
ya viumbe 
vinavyouzun- 
guka. Kituo 
cha mwisho 
cha mto huu 
ni bahari ya 
kuungana 
na Mwenyezi 
Mungu 
Mtukufu. 


duma inatakiwa kufanywa pasipo kulenga manu- 
faa yoyote binafsi bali kupata malipo ya milele. 
Huduma iliyopambwa kwa sifa hii huwa ni sababu 
ya kupata wokovu wa milele, hata kama huduma 
hiyo itakuwa ni kutoa kipande cha tende kama ili- 
vyoelezwa katika hadith. 

Ubaydullah Ahrar (q.s) anasimulia: 

“Siku moja nilikwenda sokoni. Mtu mmoja 
akanijia na kuniambia: “Nina njaa. Je waweza 
kunipa chakula kwa ajili ya Mwenyezi Mungu?” 
Sikuwa na chochote cha kutoa zaidi ya kilemba 
changu kikuukuu. Tukaenda kwenye mgahawa 
mmoja na kumwambia mpishi: “Chukua kilemba 
hiki. Ni kikuukuu lakini ni kisafi. Unaweza kukitumia 
kukaushia vyombo vyako. Na mpe chakula mtu 
huyu kwa malipo ya kilemba hiki?” Mpishi akampa 
chakula na akakataa kuchukua kilemba changu. 
Lakini nilikataa. Nikasubiri mpaka masikini yule 
alipomaliza kula, japokuwa mimi mwenyewe ni- 
likuwa mwenye njaa.” 

Baadaye Ubaydullah Ahrar alipata utajiri 
mkubwa sana kiasi cha kuajiri maelfu ya wafan- 
yakazi kwenye mali yake. Lakini hakuacha kuwa- 
hudumia watu. Huduma yake kwa kila mtu, kuan- 
zia mwanzo mpaka mwisho wa njia hii ya kiroho, 
ilikuwa ya kiwango cha juu mno. Anasimulia moja 
ya huduma zake kama ifuatavyo: 

“Nilikuwa nikiwahudumia wagonjwa wanne 
katika Madrasah ya Maulana Outbuddin mjini Sa- 
markand. Kwa sababu ugonjwa wao wa kuharisha 
ulishtadi, wakaanza kulowanisha vitanda vyao. 
Nilikuwa nikiwasaidia kuwaogesha na kufua nguo 



Huduma na Adabu Zake 139 


zao. Kwa sababu ya kuendelea kuwahudumia 
niliathirika nikaumwa. Pamoja na hayo niliende- 
lea kutoa huduma zangu na kusafisha nguo na 
vitanda vyao.” 

Tabia za mfano za watangulizi wetu, sadaka 
na huduma walizozitoa kwa ajili ya Mwenyezi 
Mungu ni mifano bora mno kwetu. Bila kuanga- 
lia utajiri alionao, Muislamu hutekeleza shuruti za 
mali yake kulingana na ukomavu wa moyo na hali 
yake ya kiroho. Wale wanaotekeleza majukumu 
na wajibu wao na kuendeleza staha yao huku 
wakipanda katika daraja na safu za hali ya kiroho 
hufikia hali ya kuigwa iliyotajwa katika simulizi ya 
Ubaydullah Ahrar. 

Daraja nyingine ambayo ni vigumu sana kui- 
fikia ni kuwahudumia watu katika kiwango kina- 
choshuhudiwa katika kisa kifuatacho cha Ma’ruf 
al-Karkhi: Mtu mmoja mgonjwa na mzee alimtem- 
belea Ma’ruf al-Karkhi. Alikuwa fakiri, alikuwa na 
upara na alionekana kuchoka mno kana kwamba 
alikuwa katika dakika za mwisho za uhai wake. 
Ma’ruf al-Karkhi alimuandalia kitanda na kumhu- 
dumia vizuri. Mgonjwa huyo alikuwa akipiga may- 
owe na kulia kutokana na maumivu. Usiku mzima 
yeye mwenyewe hakupata kulala na aliwaonya 
watu wengine waliokuwa nyumbani wasilale. Li- 
cha ya hivyo alianza kumuudhi kila mtu kwa mala- 
lamiko yake. Hatimaye kila mtu aliikimbia nyumba 
isipokuwa Ma’ruf al-Karkhi na mkewe. 

Ma’ruf al-Karkhi alikuwa akijitahidi kufanya 
kila kitu alichoweza ili kumhudumia. Lakini, usiku 
mmoja hakuweza kustahmili hali ya kukosa us- 



Ubora katika” 
kuwahudumia 
watu ni ku- 
ubeba mzigo 
wa mtu mas- 
kini pale un- 
apohisi kuwa 
una nguvu 
na mwenye 
“.afya 

Sheikh Sadi 





140 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU 



“Moyo ulio- 
jaa upendo ni 
moyo wenye 
kusamehewa. 
Kama unafanya 
ili uonekane tu, 
basi utakapok- 
ufa, Jina lako 
litakufa pamoja 
na mwili wako. 
Ukiishi kama 
mtu mkarimu 
na ukawa mtu 
wa kuhudu- 
mia, uhai wako 
utaendela 
baada ya mauti 
yako kulingana 
na kiwango 
chako cha 
kujitolea na ku- 
ingia ndani ya 
nyoyo za watu. 
Je huoni kuwa 
kuna makaburi 
mengi katika 
mji wa Karkh, 
lakini hakuna 
kaburi maarufu 
na linalotembe- 
lewa sana kama 
kaburi la Ma’ruf 
al-Karkhi.” 

Sheikh Sa’di 


ingizi akasinzia. Mgonjwa huyo mwenye mgha- 
fala alipomuona amelala, badala ya kumshukuru 
akaendeleza lawama zake na kusema: 

“Darwesh gani huyu? Watu kama hawa wa- 
naonekana kuwa ni wazuri, lakini kwa uhakika ni 
wanafiki. Nje ni wasafi lakini ndani wamejaa ucha- 
fu. Wanawashauri wengine kuwa wema lakini wao 
wenyewe hawafuati ushauri wao wenyewe. An- 
galia mtu huyu alivyolala bila kufikiria hali yangu 
mbaya. Mtu aliyeshiba na kulala atajua nini kuhu- 
su hali ya mgonjwa asiyekuwa na msaada?” 

Ma’ruf al-Karkhi, kwa upande mmoja, alivumil- 
ia malalamiko haya na akajifanya kama hayasikii. 
Lakini mkewe hakuweza kuvumilia hata kidogo na 
akamwambia taratibu mumewe: 

“Umesikia alichosema mtu huyu aliyehamaki. 
Hatuwezi kuwa naye tena katika hii nyumba. 
Tusimuache akuumize tena. Mwambie ajitafutie 
mwenyewe sehemu nyingine ya kuishi. Wema 
unafanywa kwa wale wanaoutambua. Kumfanyia 
hisani mtu asiyeshukuru ni kutozitendea haki hisa- 
ni hizo. Mto hautakiwi kuwekwa chini ya kichwa 
cha mtu mwenye chawa. Kichwa chake kinasta- 
hiki kuwa kwenye jiwe.” 

Baada ya kusikiliza kwa makini maneno ya 
mkewe, Ma’ruf al-Karkhi akasema huku akitaba- 
samu: 

“Mpenzi wangu, kwanini maneno yake yana- 
kuumiza? Kama amesema kitu basi alinisema 
mimi; kama amefanya kitu kibaya, amenifanyia 
mimi; humuoni kuwa yu katika maumivu makali? 




Huduma na Adabu Zake 141 


Hawezi hata kulala. Unatakiwa kujua kuwa wema 
na huruma ya kweli ni kuweza kuwavumilia watu 
kama hawa...” 

Sheikh Sadi ambaye amesimulia kisa hicho 
anatoa ushauri ufuatao: 

“Ubora katika kuwahudumia watu ni kuubeba 
mzigo wa mtu masikini pale unapohisi kuwa una 
nguvu na mwenye afya.” 

“Moyo uliojaa upendo ni moyo wenye kusame- 
hewa. Kama unafanya ili uonekane tu, basi utaka- 
pokufa, jina lako litakufa pamoja na mwili wako. 
Ukiishi kama mtu mkarimu na ukawa mtu wa 
kuhudumia, uhai wako utaendela baada ya mauti 
yako kulingana na kiwango chako cha kujitolea na 
kuingia ndani ya nyoyo za watu. Je huoni kuwa 
kuna makaburi mengi katika mji wa Karkh, lakini 
hakuna kaburi maarufu na linalotembelewa sana 
kama kaburi la Ma’ruf al-Karkhi.” 

Uzuri ulioje wa maneno ya marafiki wa 
Mwenyezi Mungu pale waliposema: 

“Tasawwufau Usufi maana yake ni kuwa yaar 
(rafiki) siyo kuwa baar (mzigo)”. Kwa maneno 
mengine ni kubeba mzigo wa kila mtu badala ya 
kuwa mzigo kwa kila mtu. 

Kwa huruma na huduma za dhati, umma wa 
Kiislamu utafunguliwa milango ya rehema. Tha- 
mani ya huduma hutegemea ukubwa wa kujitolea 
na kuifanya kwa hisia za ibada. Vilevile, huduma 
yenye kukubaliwa ni ile inayofanywa kwa ajili ya 
Mwenyezi Mungu Mtukufu na bila kuumiza hisia 



Thamani 
ya huduma 
hutegemea 
ukubwa wa 
kujitolea na 
kuifanya kwa 
hisia za ibada. 
Vilevile, hu- 
duma yenye 
kukubaliwa ni 
ile inayofan- 
ywa kwa ajili 
ya Mwenyezi 
Mungu 
Mtukufu na 
bila kuumiza 
hisia za yule 
anayepewa 
huduma. 





142 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU 




za yule anayepewa huduma. Kama asemavyo 
Abdullah bin Munazil (q.s): 

“Tabia na adabu njema katika kutoa hudu- 
ma ni kitu chenye thamani zaidi kuliko huduma 
yenyewe.” 

Mawlana Jalal al-Din Rumi anasema kuhusu 
jambo hili: 

“Fanya kazi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, 
toa huduma kwa ajili ya Mwenyezi Mungu; kuna 
tofauti gani iwapo watu wataikataa au kuikubali? 
Je Mwenyezi Mungu hatoshi kuwa mteja wako 
mwenye kukupa faida? Kitu gani watu wanach- 
oweza kukupa ikilinganishwa na kile unachoweza 
kupata kutoka kwa Mwenyezi Mungu? Kwa hiyo 
yageuze macho na moyo wako kutoka kwenye 
shukrani za watu ukielekee kile utakachopata 
kutoka kwa Mwenyezi Mungu Mtukufu.”^^ 


Hiki ndicho kiwango cha ukuu na uzuri am- 
bacho Usufi unataka kuupeleka moyo wa mwan- 
adamu. Kuhusu suala hili, Amir Kulaal anamuusia 
mwanafunzi wake Bahauddin Nagshiband: 


“Tabia na 
adabu njema 
katika kutoa 
huduma ni 
kitu chenye 
thamani zaidi 
kuiiko hudu- 
ma yenyewe.” 
Abduiiah bin 
Munazii (q.s) 


“Zipe faraja nyoyo, wahudumie wanyonge. 
Walinde wanyonge na masikini. Hao ni watu am- 
bao hawana matarajio kutoka kwa watu. Lakini, 
wengi wao wanaishi na amani kamili ya akili na 
staha katika kumshukuru Mwenyezi Mungu. 
Watafute na uwapate watu wa aina hii.” 

Katika miaka ya mwanzo ya kuuitumia twar- 
iqa ya Sufi, Bahauddin Naqshiband (q.s) aliwa- 


21. Juzuu VI, utenzi 839. 





Huduma na Adabu Zake 143 


hudumia wagonjwa, wanyama waliojeruhiwa na 
kusafisha barabara kwa kipindi cha miaka saba ili 
kufikia hali ya kutokuwa chochote au kuondosha 
kiburi na fahari. Anasimulia: 

“Nilifanya kazi kwa namna alivyoniamrisha 
mwalimu wangu. Nilifanya huduma zote. Nafsi 
yangu ilifikia daraja ambayo nilipokuwa nikimuona 
kiumbe yeyote wa Mwenyezi Mungu akipita njiani 
nilikuwa nikisimama na kusubiri mpaka apite. 
Huduma yangu iliendelea kwa muda wa miaka 
saba. Mwishoni mwa miaka hii saba daraja hiyo 
ilionekana kwangu kiasi kwamba nilianza kusikia 
sauti zao za kuomba kimbilio kwa Mwenyezi Mun- 
gu Mtukufu.” 



Mwenyezi Mungu Mtukufu anasema ndani ya 
Qur’an Tukufu kuhusu Waislamu wema: 


“...wanakimbilia katika mambo ya kheri. 
Na hao ndio miongoni mwa watenda mema.” 

(Qur’an, 3: 114). Na matunda makubwa ya waumini 
hawa wema ni taasisi za kidini. Watu waliojitoa 
wakfu ni Mtume, marafiki wa Mwenyezi Mungu 
na wale waliofundishwa na watu hawa. Walibeba 
hamasa na msisimko wa imani katika nyoyo zao 
kuupeleka wenye kona zote za dunia na kuandika 
kurasa za dhahabu za historia. 


Inavutia sana kujua kuwa katika Hijja ya kua- 
ga (hijja ya Mwisho ya Mtume s.a.w) walikuwepo 
maswahaba wapatao laki moja na elfu ishirini. 
Miongoni mwao, zaidi ya maswahaba laki moja 
walitawanyika ulimwenguni na kujitoa wakfu kwa 
ajili ya Mwenyezi Mungu. Walifariki dunia wakiwa 
mbali na nyumbani kwao. Makaburi ya watoto wa 


“...wanakim- 
bilia katika 
mambo ya 
kheri...” 

(Our’an, 3: 
114) 




144 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU 



Kwa kweli kile 
ambacho sisi 
wote tunajar- 
ibu kukifikia 
ni wokovu wa 
nafsi zetu, au 
kupata amani 
na utulivu, 
ikiwa tunajua 
au la. Na hii 
ni hazina ya 
ndani ambayo 
hupatikana 
kwa kuwahu- 
dumia watu 
kwa furaha 
ile ile tunay- 
okuwa nayo 
wakati wa 
kumuabudu 
Mwenyezi 
Mungu 
Mtukufu. 


Uthman na Abbas (r.a) yapo Samarkand na maka- 
buri ya maswahaba kadhaa yapo Istanbul. Wale 
waliobaki Makka na Madina waliyalinda makao ya 
Dola ya Kiislamu na kuihudumia miji hii mitukufu. 

Khalid bin Zaid Abu Ayyub al-Ansari alikuja 
Istanbul mara mbili japokuwa wakati huo alikuwa 
na miaka 80 na alifariki dunia akiwa huko. Huu 
ni mojawapo ya juhudi za mfano za maswahaba 
kuwaita watu kwenye Uislamu na kuwaokoa hapa 
duniani na Akhera. Mapenzi na hamasa yao ya 
kuwahudumia watu na juhudi zao za kutaka kupa- 
ta maisha ya milele hutoa hamasa ya kueneza hu- 
duma zao ulimwenguni kote. 

Wahb bin Kabsha (r.a) ni mfano mwingine 
mkubwa katika kuwahudumia watu. Kaburi lake liko 
China.^2 Mtukufu Mtume (s.a.w) alimtuma kwenda 
China kufikisha ujumbe wa Uislamu; wakati ilim- 
chukua mtu mwaka mmoja kutoka Arabia kwenda 
China. Baada ya kazi yake nchini China kwa muda 
mrefu, swahaba huyu alielekea Madina ili kutuliza 
shauku yake ya kumuona Mtume (s.a.w). Alifika 
Madina baada ya mwaka mmoja baada ya safari 
yenye tabu nyingi mno, lakini kwa bahati mbaya 
hakuweza kumuona Mtume (s.a.w), kwani wakati 
huo Mtukufu Mtume (s.a.w) alikuwa amekwisha- 
fariki dunia. 


22. Kuna kaburi linalohusishwa na Sa’d b. Abi Waqqas (r.a) 
huko Guangzhou, nchini China. Ni ukweli unaojulikana kihis- 
toria kuwa makaburi ya maswahaba yametunza na kulinda 
hisia za kidini za umma husika. Kuna mifano mingi inayo- 
thibitisha ukweli huu katika miji ya eneo la Katikati mwa Asia 
kama vile Samarkand, Bukhara, Turkistan na Tashkent. 






Huduma na Adabu Zake 145 


Alipofikiria jukumu lake akarudi China na ali- 
fariki dunia akiuhudumia Uislamu. 

Imani thabiti na upendo ndivyo vitu vinavy- 
oweza kustahimili huduma hizi zenye ithaar ndani 
yake. Upendo na moyo wao wa kuwasaidia watu 
umekuwa nyota zinazoangaza njia zao. 

Naam, maswahaba watukufu walifikia dara- 
ja hii kwa kufuata mafunzo ya Mtukufu Mtume 
(s.a.w), hususan misingi minane ifuatayo: 

1. Kumtumikia Mwenyezi Mungu Mtukufu; 
kufuata amri na makatazo yake kwa moyo wa 
dhati na kutumia juhudi zote katika kuinua neno la 
Mwenyezi Mungu. 

2. Kumhudumia Mtukufu Mtume (s.a.w); 
kumpenda na kuwasaidia watu waishi kulingana 
na sunnah zake. 

3. Kuwahudumia wazee wa Kiislamu; kuwa- 
heshimu, kuwatii na kuwasikiliza. 

4. Kuwahudumia wazazi; kupata radhi zao 
kwa kutowavunjia heshima. 

5. Kuwahudumia watoto; kuwalea vyema ili 
wawe Waislamu wema 

6. Kuwahudumia jamaa; kuwatembelea na 
kuwasaidia. 

7. Kuwahudumia Waumini; kushiriki katika 
furaha na huzuni zao. 

8. Kuwahudumia wanadamu wote; kufanya 
kila liwezekanalo kuwanufaisha watu kwa mikono 
na ndimi zao. 

9. Kuwahudumia viumbe; kuvihurumia vi- 
umbe vyote. 


I 

- • ■* 

■HMIttl ffAft» 


“Kuna watu 
wengi wa- 
naowasaidia 
watu iakini 
wakawasim- 
buiia wema 
wao. Lakini ni 
watu wach- 
ache mno 
wanaoona haii 
ya kuwa- 
tumikia na 
kuwahudumia 
wengine kuwa 
ni baraka. 
ichukuiie 
fursa ya kuwa- 
saidia kuwa 
ni baraka 
kwako na 
uwashukuru 
waie unaowa- 
saidia; kiia 
mtu atakuwa 
radhi nawe na 
maiaiamiko 
yao yatapun- 
gua.” 

Aii Ramiteni 
(qs) 





146 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU 



Kuhusu suala hili, Musa Topbas (q.s) daima 
alikuwa akisimulia maneno yafuatayo ya Ali Ram- 
iteni: 


“Kuna watu wengi wanaowasaidia wengine 
lakini mara kwa mara huwakumbushia wema wa- 
naowafanyia. Lakini kuna wale wachache sana 
ambao huchukulia suala la kuwahudumia wengine 
kama baraka. lone fursa ya kuwahudumia wen- 
gine kuwa ni baraka kwako na washukuru wale 
unaowasaidia, kila mtu atafurahishwa na wewe na 
malalamiko yao yatapungua.” 


Kwa kweli kile ambacho sisi wote tunajaribu 
kukifikia ni wokovu wa nafsi zetu, au kupata amani 
na utulivu, ikiwa tunajua au la. Na hii ni hazina 
ya ndani ambayo hupatikana kwa kuwahudumia 
watu kwa furaha ile ile tunayokuwa nayo wakati 
wa kumuabudu Mwenyezi Mungu Mtukufu. Hii 
ndiyo sababu kwamba waumini, ambao huvihu- 
dumia viumbe kwa utambuzi, hujua kutafuta fursa 
na njia za kutoa huduma katika mazingira yoyote 
yale. Wanakuwa na azma na bidii kubwa ya kuwa- 
saidia watu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Mtukufu 
zaidi ya wale wanaowasaidia watu kwa lengo la 
kupata manufaa ya kidunia. 


“Utoaji hu- 
duma ni sharti 
na matokeo 
ya imani ya 
kumuamini 
Mwenyezi 
Mungu. 


Bidii ya kuwahudumia watu inapopata makazi 
ndani ya moyo, humbadilisha mja kuwa msafiri wa 
milele. Moyo hujikomboa kutoka kwenye ukali wa 
Hajjaj muonevu^^ na kujifunga ndani ya sufu ya hu- 
ruma. Elimu, maarifa, sanaa na maadili yanayopa- 


23. AI-HajJaJ ibn Yusuf (661-714) alikuwa mtawala wa kijeshi 
wa utawala wa Bani Umayya. 





Huduma na Adabu Zake 147 


tikana kwa hali hii ya kiroho hupata umilelewenye 
kuvutia. Kwa hiyo, huduma za kweli na za Ikhlasi 
ni matunda ya ukomavu wenye kuchangamsha. 
Nyoyo za aina hiyo ni mahali panapotazamwa na 
Mwenyezi Mungu Mtukufu. 

Aidha, hasara iliyoje kuishi mbali na neema 
hizo zenye kuchangamsha! Baraka iliyoje kwa 
wale waliozijaza nyoyo zao kwa upendo wa kweli 
wa kupenda kuwahudumia watu! 

Mola wetu! Zijazo nyoyo zetu kwa upendo, ■ 
shauku na hamasa ya kupata radhi zako. Tupe ^ 
baraka ya hamasa kama ile ya maswahaba ya 
kuwahudumia viumbe! 

Amin! 



Shauku ya 
kuwahudu- 
mia watu 
inapokuwa 
ndani ya 
moyo, hum- 
badiiisha mja 
kuwa msafiri 
wa miieie. 







148 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU 



Uislamu huupa uhai ubinaadamu 

Lengo na madai makuu ya kila mfumo wa 
fikra ni kuinua hali ya wanadamu na kuyapelekea 
mahusiano ya binaadamu kwenye ngazi ya juu 
zaidi. Hata hivyo hakuna mfumo wowote ulioten- 
genezwa na mwanadamu ambao uliweza kufikia 
kiwango ambacho Uislamu umefanikiwa kufikia. 
Sababu kubwa ya jambo hili ni kuwa, mifumo ili- 
yotengenezwa na mwanadamu inategemea uw- 
ezo wenye kikomo wa akili ya mwanadamu. Kwa 
upande mweingine, kwa kuwa Uislamu umetoka 
kwa Mola wetu, uliweka mfumo wenye uwiano 
baina ya ubinaadamu na hali halisi ya ulimwengu. 
Binadamu kujitambua na kuwatambua viumbe 
wengine, na mifumo yao waliyoianzisha ili kuy- 
atawala mambo yao si chochote ikilinganishwa na 
uwezo wa Mwenyezi Mungu Mtukufu usiokuwa 
na kikomo, ambao, kinyume na madai yao, ndiyo 
maana kwamba mifumo mingi ya kifalsafa na dini 
zilizotengenezwa na wanadamu zimeshindwa 
kumuonyesha mwanadamu njia iliyonyooka. 
Zimemuacha mwanadamu akiwa fakiri badala ya 
kumtosheleza. 


Yule anayeku- 
ja kukuua ana- 
takiwa kupata 
uhai kwako. 


Matokeo ya mifumo mingi kuanzia kwa Freud 
alimkokota mwanadamu kumpeleka kwenye 
muonguko wa kimaadili, mpaka Marx aliyedai 
kumpeleka mwanadamu kwenye ustawi wa 
kiuchumi wamekuwa kinyume na madai yao. 
Mwishowe wakasababisha mvurugiko na shida 
za kijamii. 

Ni ukweli wa kihistoria kuwa Mtume (s.a.w) al- 
iukumbatia ubinaadamu kwa upendo na huruma. 



Huduma na Adabu Zake 149 


Ubinaadamu ambao ulikuwa ukizama ndani ya 
tope la uonevu na dhulma. Vile vile alikuwa mfano 
bora kwa binaadamu kwa tabia yake ya huruma 
na upendo. Kabla ya kupewa utume, binadamu 
walikuwa watu wanaopigana, kunyanyasana na 
kushambuliana kuanzia utotoni mwao. Lakini kwa 
mikono yake mitukufu kila mmoja akaokolewa dhi- 
di ya tabia mbovu na kuwa watu wenye nuru na 
wa kipekee kama “nyota zilizo mawinguni.” Mfano 
ufuatao umechukuliwa katika maisha ya Mus’ab 
bin Umair. 

Mus’ab bin Umair (r.a) pamoja na As’ad bin 
Zurarah (r.a) walikwenda katika eneo la Abd-i 
Ashal na Bani Zafar mjini Madina. Katika kipindi 
hicho Sa’d bin Mu’az na Usayd bin Hudayr ndiyo 
waliokuwa viongozi wa bani Abd -i Ashal. Wa- 
likuwa washirikina. Sa’d aliposikia ujio wa Mus’ab 
akamwambia Usayd: 

“Unasubiri nini? Nenda ukawafukuze watu 
hawa. Wapo hapa kuwaghilibu watu wetu wan- 
yonge na dhaifu.” 

Usayd akaja kwa Mus’ab bin Umayr na As’ad 
bin Zuraraha na kuanza kuwatuhumu. Aliwaele- 
kezea mkuki wake na kusema: 

“Kama mnataka kuishi, ondokeni hapa!” 

Mus’ab (r.a) akamjibu huku akitabasamu: 

“Ungekaa na kusikiliza, tuna kitu tunataka 
kukwambia. Wewe ni mtu mwerevu na mwenye 
utambuzi. Ukikipenda tunachosema, unaweza 
kukikubali; kama hutoyapenda, basi unaweza ku- 
jitenga nasi.” 




“Naapa kwa 
Mwenyezi 
Mungu! Hofu 
yangu sio 
kwamba mta- 
waabudu wen- 
gine pamoja 
na Mwenyezi 
Mungu baada 
yangu, bali 
hofu yangu ni 
kuwa mtapiga- 
na na kupam- 
bana kwa ajili 
ya mambo ya 
kidunia.” 

(Bukhari, 
Janaiz, 71) 



150 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU 



Usaid alitafakari kwa muda kisha akasema: 

“Uko sahihi” akauacha mkuki wake na kuanza 
kusikiliza. 

Baada ya kusikiliza, alipendezwa na kilicho- 
zungumzwa na kusilimu. Kisha akaondoka kwa 
amani na kwenda kwa Sa’d: 

“Nimewasikiliza na sikuona lolote baya katika 
mazungumzo yao.” 

Sa’d akaghadhibika sana akaenda kwa 
Mus’ab. Mus’ab (r.a) akamsalimia na kumtuliza. 
Alimueleza Sa’d kwa upole mambo kadhaa kuhu- 
su Mwenyezi Mungu Mtukufu. Mara hii Sa’d aka- 
pata baraka ya kusilimu. 


Hakika tukio hili linaonyesha kiwango kili- 
chofikiwa na Maswahaba chini ya mafunzo ya 
Mtukufu Mtume (s.a.w). Watu hao wenye fanaka 
waliandika katika kurasa za historia kanuni ya 
“yule anayekuja kukuua anatakiwa kupata uhai 
kwako”. 


Njoo tuwe 

marafiki, 

Tuyafanye 

mambo yetu 

kuwa rahisi 

Tupende na 

tupendwe, 

Ulimwengu 

hautoachwa 

mikononi mwa 

yeyote. 


Kwa muktadha huu Mtukufu Mtume wa Al- 
lah (s.a.w) aliwasamehe wahalifu wengi, hata 
Wahshi aliyemuua ami yake, akaamiliana nao 
kwa huruma. Katika maisha ya Mtukufu Mtume 
(s.a.w) daima huruma na msamaha vilikuwa vya 
mwanzo kabla ya hasira. Moto mkubwa wa mgha- 
fala na uovu ulizimwa na mto wa ukweli aliouleta. 
Watu wa zama zake, ambao mshairi maarufu 
wa Kituruki Mehmed Akif Ersoy anaelezea tabia 
yao kwamba “kama mtu hana meno ndugu zake 
wangemtafuna”, waliokolewa kutoka katika un- 
yama huo. Wakawa watu ambao walifikia hatua 



Huduma na Adabu Zake 151 


kwamba wanapokuwa katika uwanja wa vita 
wangesema: “mpelekee maji haya ndugu yangu” 
hali ya kuwa anayesema hivyo yeye mwenyewe 
anateseka na kiu kali. 

Mtukufu Mtume (s.a.w), ambaye aliwapeleka 
watu wake kwenye vilele vya hali ya kiroho, daima 
aliongoza msafara wake wa kiroho. Mwanzoni 
mwa karne iliyopita, kundi la wanazuoni waliku- 
sanyika mjini The Hague, Uholanzi na kuwach- 
agua watu mia moja walioacha athari kubwa kati- 
ka historia ya binadamu. Japokuwa kamati husika 
ya uteuzi ilikuwa ikiundwa na wasomi wa Kikristo, 
walimchagua Mtukufu Mtume Muhammad (s.a.w) 
kuwa mtu aliyekuwa na athari kubwa kuliko watu 
wote katika historia ya binadamu kutokana na kig- 
ezo cha maadili, ambacho walikuwa wakikitafuta 
ndani ya mshindani husika. 

Vilevile ni muhimu kueleza kuwa takriban 
asilimia tisini ya Maswahaba waliingia katika Uis- 
lamu kwa sababu tu ya shakhsia kamili ya Mtume 
(s.a.w), tabia njema na mwenendo mzuri alioku- 
wanao kama mfano bora wa kuigwa (al-Uswa al- 
hasanah). Hata wale waliokuwa maadui wakubwa 
wa Mtukufu Mtume (s.a.w) kamwe hawakumui- 
ta “muongo” au “muonevu” pindi walipojaribu 
kumshusha hadhi, badala yake walikuwa wakiz- 
isifu tabia na mwenendo wake mzuri. 

Wale wanaoukubali Uislamu kwa moyo wa 
dhati na Ikhlasi na wakataka kuutumikia Uislamu 
wanapaswa kujua kwamba njia hii tukufu kwanza 
inalenga kuuhuisha ubinaadamu. Kila mwanad- 
amu anatakiwa kuchukuliwa kama kiumbe bora 



“Shikamana na 
kusamehe, na 
amrisha mema, 
na jitenge na 
majaahiii.” 
{Qur’an,7: 199) 



152 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU _ 

zaidi ya viumbe wote. Kwa maana lengo la Uislamu ni kuzifanya 
tabia bora zitawale sifa za wanadamu. Hii ina maana ya kusafisha 
sifa hasi za ziada za wanadamu na kuwahuisha katika tabia yao 
ya asili. Njia pekee ya kulifikia hili ni kuhuisha na kuamsha uzuri 
mbalimbali wa kiroho. 

Ndiyo maana kwamba Uislamu unaweka kipaumbele kwenye 
tabia na ukomavu wa kimaadili wa mwanadamu tangu anapoza- 
liwa. Na umefanikiwa kuwabadilisha wafuasi wake kuwa watu wa- 
naostaajabiwa na kila mtu. Uislamu umewapa ukamilifu kwa sifa 
za kimalaika watu wengi ambao mwanzo walikuwa wameghafilika, 
ambao walikuwa wakiishi kama wanyama. Kwa mfano, Umar bin 
al-Khattab (r.a), ambaye hapo kabla alimzika binti yake mwenyewe 
hali ya kuwa yu hai, alibadilika na kuwa Muislamu mwenye moyo 
laini kiasi kwamba alikuwa akiogopa hata kuwaumiza sisimizi. 

Katika jambo hili Uislamu unawakilisha roho inayoamiliana na 
mwanadamu kwa upendo na huruma. Hisia ya uwajibikaji itokanayo 
na mbegu ya huruma humpeleka mwanadamu kwenye ukamilifu 
wa tabia na furaha katika ulimwengu huu na ule wa kesho. Kwa 
maana Uislamu ni mhuishaji wa ubinaadamu. Tabia zote zitokanazo 
na mfumo huu mtukufu wa Uislamu ndiyo za kibinaadamu. Yunus 
Emre anasema kuhusu jambo hili: 

Njoo tuwe marafiki, 

Tuyafanye mambo yetu kuwa rahisi 
Tupende na tupendwe, 

Uiimwengu hautoachwa mikononi 
mwa yeyote. 


Njoo tuwe marafiki, 

Tuyafanye mambo yetu kuwa rahisi 
Tupende na tupendwe, 

Uiimwengu hautoachwa mikononi mwa yeyote. 






Huduma na Adabu Zake 153 


Hisia hii ya huruma iiikuwa kubwa mno katika 
historia yetu kiasi kwamba iiimfanya kamanda wa 
jeshi aseme “Ewe huruma! Hakika wewe ni katiii, 
umenifanya mpaka nampenda adui yangu.” 

Leo hii kuna watu waovu na wenye kugha- 
fiiika wanaoiitaja jina ia Uisiamu kwa kuiiweka 
pamoja na dhana ya “vitisho”. Kwa namna moja 
wanajaribu kuiisiiiba jua kwa tope. Kwa kawaida 
huwachagua watu wasiokuwa na hatia kwa iengo 
ia kueneza hofu na vitisho na kuwashawishi watu 
kwa hatari ya kubuni na isiyokuwepo. Kwa up- 
ande mwingine Uisiamu unaamrisha kuamiiiana 
hata na mkosaji na mwenye dhambi kwa namna 
ya huruma na msamaha. Kwa hiyo kama Uisiamu 
una huruma kiasi hicho je inaingia akiiini kuwaza 
kuwa Uisiamu utakubaii kuwahofisha na kuwati- 
sha watu wasiokuwa na hatia? 



Tangu kudhihiri kwake, Uisiamu uiiamiiiana 
na kiia mtu, muumini au asiyekuwa muumini, kwa 
uadiiifu na upendo. Uiikataza vikaii aina yoyote 
ya vitendo vya maangamizi dhidi ya maii, nafsi 
na mazingira. Unaiamrisha doia kuiinda maisha, 
maii, heshima na famiiia na kuweka ustawi wa ki- 
saikoiojia, nidhamu na uwiano wa kijamii. Haku- 
na mahusiano hata kidogo kati ya fikra haiisi ya 
Uisiamu na vitisho. ijuiikane pia kwamba Uisiamu 
haukatazi tu vitisho baii pia unakataza aina zote 
za vitendo vinavyosababisha haii hiyo. 

Musiim bin Harith (r.a.) anasimuiia: 

Siku moja Mtukufu Mtume (s.a.w) aiitutuma 
vitani. Tuiipokaribia eneo husika niiiendesha kwa 
kasi farasi wangu na kuwapita wenzangu. Niii- 


“Shikamana na 
kusamehe, na 
amrisha mema, 
na jitenge na 
majaahili.” 
(Qur’an, 7: 199) 



154 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU 



“Ewe Ali! 
Naapa kwa 
Allah! Kama 
mtu mmoja 
ataingia ka- 
tika Uislamu 
kwa mikono 
yako (yaani 
kwa sababu 
yako), ni 
bora kwako 
kuliko ngamia 
wekundu.” 
(Bukhari, Kitab 
al-Jihad,143) 


zungumza na watu wa kijiji kiie wakaingia katika 
Uisiamu. Kwa haii hiyo hapakuwa na haja tena ya 
vita. Lakini baadhi ya wenzangu ambao hawakuwa 
wakifahamu umuhimu wa jambo hiii waiinijia na 
kusema: 

“Tumekosa ngawira kwa sababu yako.” Tu- 
iiporudi kwa Mtume (s.a.w) waiimueieza niiicho- 
fanya. Mtukufu Mtume (s.a.w) akaniita na kunisifu 
kwa kitendo changu: 

“Fahamu kwamba Mwenyezi Mungu amekuli- 
pa mema kwa kila mtu uliyemuokoa ieo.” Kisha 
akaendeiea: “Nitaandika barua kukupendekeza 
kwa viongozi wa baadaye wa Kiislamu.” Kisha aii- 
iandika, akaiwekea muhuri na kunipatia.^^ 

Tukio iingine ia mfano ni hiii iifuataio: 

Baada ya mauaji yaiiyofanywa dhidi ya waiimu 
sabini katika mkasa wa Bir Ma’unah na masham- 
buiizi mengine, Mtukufu Mtume (s.a.w) aiianza 
kutuma askari kuiisindikiza kiia kundi ia waiimu 
aiiowatuma. Askari hao hawakuruhusiwa kutumia 
siiaha zao isipokuwa paie itakapoiazimika. Siku 
moja Khaiin bin Waiid aiitumia upanga wake kiny- 
ume na maagizo yaiiyotoiewa na Mtume (s.a.w). 
Mtukufu Mtume (s.a.w) aiiposikia yaiiyotokea, ai- 
isikitika sana na kusema: “Ewe Mwenyezi Mungu! 
Ninajitenga na yale yaliyofanywa na Khalid bin Ai- 
Walid,” na akarudia kusema hivyo mara tatu. Ki- 
sha akamtuma Aii bin Abi Taiib (r.a) kwenda eneo 
ia tukio na akamuagiza kutoa fidia, siyo tu kwa ajiii 


24. Tazama, Ibn Sa’d Tabaqat,VII, 419 - 20. 









Huduma na Adabu Zake 155 


ya watu waliouawa bali pia kwa ajili ya wanyama 
na hata mbwa.^® 

Wauthmaniyyah, ambaowaliukubali mwenen- 
do huu kama kauli mbiu yao, hawakuwalazimisha 
wasiokuwa Waislamu kusilimu na kamwe hawaku- 
watesa watu kwa mauaji au ubeberu wa kiuta- 
maduni. Walikubali wale wasiokuwa Waislamu 
waishi katika ardhi yao kama amana kutoka kwa 
Mwenyezi Mungu na kuamiliana nao ipasavyo. Hii 
ndiyo sababu kwamba msemo usemao “Nchi hii 
haitopata uhuru wake mpaka farasi wa kiuthmani- 
yyah wanywe maji ya Mto Vistula” ukawa methali 
maarufu miongoni mwa watu wa Lechia. 

Kutokana na hali hii Dola ya Kiuthmaniyya 
ikawa nchi ambayo watu wengine walitamani kui- 
shi ndani yake. Kwa mfano, wakati majeshi ya 
Kiuthmaniyya yakisonga mbele kuzivunja kuta za 
mji wa Istanbul, mtawala mkuu mkristo aitwaye 
Notaras aliwajibu walewaliomtaka kuomba msaa- 
da kutoka kwa Papa: 

“Ni bora kuona vilemba vya Kituruki hapa ku- 
liko kuona kofia za kikadinali. ” 

Sisi, kama Waislamu, lazima tuishi kwa 
kuonyesha huruma na upendo kwa viumbe wote 
hususan katika zama zetu hizi. Hii ndiyo njia bora 
ya kuwa karibu na Mwenyezi Mungu Mtukufu. 

Kisa kifuatacho ni mfano mzuri sana kuonye- 
sha hali ya fikra ya muumini: 


25. Tazama: Bukhari, Ahkam, 35; Ibn Kathir, al-Bidayah wa 
al-Nihayah, IV, 304-05. 



Wale wa- 
naowahu- 
dumia watu 
wanatakiwa 
kuwa na hisia 
mno na kuwa 
makini katika 
muamala wao. 




156 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU 



Tangu kudhi- 
hiri kwake, 
Uisiamu 
uiiamiiiana 
na kiia mtu, 
muumini au 
asiyekuwa 
muumini, kwa 
uadiiifu na up- 
endo. Uiika- 
taza vikaii 
aina yoyote ya 
vitendo vya 
maangamizi 
dhidi ya maii, 
nafsi na 
mazingira. 
Unaiamrisha 
doia kuiinda 
maisha, maii, 
heshima na 
famiiia na ku- 
weka ustawi 
wa kisaikoio- 
jia, nidhamu 
na uwiano wa 
kijamii. 


Bayazid al-Bistami alipumzika chini ya mti, 
akala chakula chake na kisha akaendelea na sa- 
fari yake. Muda ya muda akaona mchwa kwenye 
begi lake akawaza kwa masikitiko: 

“Nimemtenganisha mdudu huyu na makazi 
yake.” 

Akarudi haraka mpaka kwenye eneo ali- 
lilokuwa amepumzika na kumuacha mdudu yule, 
kwa sababu Bayazid alijua umuhimu wa kuonye- 
sha huruma kwa viumbe wote kwa ajili ya Muum- 
ba wao. 

Uislamu, ambao huwafanya watu wafikie ki- 
wango hicho cha juu cha huruma kwa wanyama, 
unawachukulia wanadamu kuwa viumbewatukufu 
zaidi na kuwataka waelekee kwenye anga tukufu. 
Kwa maneno mengine, pindi asili ya mwanadamu 
ya “kiumbe bora (ahsan-i tagwim)” utakapozin- 
gatiwa; umuhimu unaotakiwa kutolewa kwenye 
dhana ya ubinaadamu utapata kueleweka vizuri 
sana. Hali hii ya fikra inaonekana katika misingi 
yote ya Uislamu kuhusu wanaadamu. Mojawapo 
ya malengo ya Uislamu ni kuwapeleka wanadamu 
kwenye daraja hizo za juu zinazohusudiwa hata 
na malaika. 

Leo hii sababu ya kushuhudiwa kwa uonevu 
na dhulma kubwa ulimwenguni ni watu kuziacha 
sifa na tabia tukufu kama vile upendo na huruma, 
na badala yake wakaanza kufuata matamanio 
ya kihayawani ya nafsi zao. Haya ndiyo matokeo 
ya moja kwa moja yanayopatikana pale mazuri 
ya Uislamu yanapowekwa kando. Kwa hali hiyo, 
kuuelewa vizuri Uislamu, kusikiliza unavyosema, 



Huduma na Adabu Zake 157 


moyo na nafsi kutambua kuwa dunia hii ni ya mpito, yote hayo yata- 
toa fursa ya wokovu wa mwanadamu. Kwa maneno mengine, hitajio 
halisi la mwanadamu ni kujifunza misingi ya Uislamu na kuyapan- 
gilia maisha yetu kulingana na misingi hii. Je maneno yafuatayo 
ya Yunus Emre: “Wapende viumbe; kwa sababu ya Muumba wao” 
hayatoi ulinzi wa nafsi kwa yule anayekwenda kinyume na ukweli, 
na kumuokoa katika ulimwengu huu na kesho Akhera? Na, kama 
Waislamu, kuwasaidia ni jukumu letu. Nyenzo za kisasa za usafiri 
na mawasiliano zimeongeza jukumu letu. Matumizi ya maendeleo 
ya kiteknolojia katika kufikisha ujumbe wa Uislamu kwa wanada- 
mu na kuondosha ukungu wa sifa mbaya inayotangazwa dhidi ya 
Uislamu yamejitokeza sana katika zama hizi kuliko hapo zamani. 
Jambo hili linafanya majukumu yetu ya mtu mmoja mmoja na jamii 
kwa kiujumla kuwa majukumu ya kiulimwengu. Kuelewa vizuri hali 
hii, tutazame kisa kifuatacho: 

Daktari mmoja wa Kimarekani alisilimu na akaandaa shughuli 
ya kusilimu kwake katika msikiti. Katika shughuli yake hiyo iliyohud- 
huriwa na Waislamu kadhaa kutoka mbali na pia maeneo ya karibu, 
daktari huyo angetoa hotuba na kueleza kwa nini amechagua ku- 
ingia katika Uislamu. Kabla ya kuanza hotuba yake, akasema: 

“Nina swali nataka kuwauliza. Nataka mnijibu kabla sljaanza 
hotuba yangu.” Kisha akauliza: 

“Wazazi wangu wote wawili walikufa wakiwa Wakristo. Nin- 
gependa kukuulizeni kuhusu hali yao huko Akhera.” 


“Wapende viumbe kwa sababu ya Muumba wao” 

Yunus Emre 






158 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU 



Sisi, kama 
Waisiamu, iaz- 
ima tuishi kwa 
kuonyesha 
huruma na 
upendo kwa 
viumbe wote 
hususan ka- 
tika zama zetu 
hizi. Hii ndio 
njia bora ya 
kuwa karibu 
na Mwenyezi 
Mungu 
Mtukufu. 


Watu waliohudhuria wakaanza kuwa na wasi- 
wasi. Je swali lao litamghadhibisha mgeni huyo 
wa Uislamu? Kwa hali hiyo wakajibu: 

“Kama hawakufikiwa na ujumbe wa Uislamu 
katika maisha yao, basi wana udhuru. Wanasubiri 
kwenye ulimwengu ulio baina ya huu na ule wa 
Akhera. Hali yao itakuja bainika Siku ya Hukumu. 

Baada ya jibu hili, daktari akaendelea kuse- 
ma: 


“Enyi Waislamu! Wazazi wangu walikuwa na 
elimu, maadili na uadilifu kuliko mimi. Lakini, kwa 
sababu ya shinikizo la jamii waliishi kama Wakristo 
na kufariki kama Wakrsito. Walidhani kuwa Nabii 
Isa (a.s) ni mungu. Hawakujua chochote kuhusu 
Uislamu. Labda walisikia jina lake tu. 

Mwenyezi Mungu awe radhi nanyi nyote. 
Mlikuja Marekani na kujenga msikiti huu. Mliniam- 
bia kuhusu Uislamu na ikawa sababu ya kusilimu 
kwangu. Ahsanteni sana kwa hilo. Lakini baba na 
mama yangu ni watu waliostaafu. Kwanini hakuna 
yeyote miongoni mwenu aliyewaendea na ku- 
waambia kile mlichoniambia? Kama mngefanya 
hivyo, ninaamini wangeukubali Uislamu kwa ha- 
masa zaidi yangu mimi. 

Ninajua imani ni majaaliwa. Lakini, ulimwengu 
huu ni ulimwengu wa sababu. Kwa nini mliacha 
kutekeleza jukumu lenu? Ninaamini kwamba ku- 
puuza kwenu na kughafilika kwenu ndiyo sababu 
ya wao kufariki bila kupata baraka ya Uislamu. 
Watawawajabisha kwa hilo nami pia nitawalaumu 



Huduma na Adabu Zake 159 


kwa hilo.” Kisha akalia na kuanza kuzungumzia 
sababu za kusilimu. 

Tukio hili la mfano linatakiwa kutuhofisha 
na kutufanya tutafakari. Kwa sababu kufikisha 
ujumbe wa Uisalmu ni jukumu letu tulililopewa 
na Mwenyezi Mungu Mtukufu tunalotakiwa ku- 
litekeleza. Na jukumu hili sasa limekuwa zito zaidi 
kutokana na nyenzo za kisasa za mawasiliano. 
Siyo tu watu walio mbali nasi bali pia watu walio 
karibu nasi watatufanya tuwajibishwe kwa kupu- 
uza kwetu na kutotilia maanani katika kufikisha 
ujumbe wa Uislamu. 

Tunaeleza wazi kuwa dini haiwezi kutumika 
kama chombo cha mambo ya kisiasa. Kwa hali 
hiyo mambo ya kidini na masuala ya kisiasa yana- 
paswa kutenganishwa. Kwa mfano, “Makhawariji” 
walikuwa wakidai kuwa chochote walichofanya 
walikifanya kwa jina la Uislamu, lakini kinyume 
chake walichokuwa wanakitaka katika kufanya 
hivyo ni mawazo ya kisiasa na fujo, mambo am- 
bayo yapo nje kabisa na fikra za Kiislamu. Katika 
historia, watu, makundi na wakati mwingine hata 
madola ambayo yanataka kuvuruga amani ya 
jamii kwa maslahi yao binafsi na kunufaika na mi- 
gogoro wametumia aina hii ya ujanja na hila za 
kisiasa. Watu hawa walitumia mambo yanayoku- 
baliwa na jamii, hasa dini, ili kufanya mambo yao 
maovu yaonekane kuwa ni mema. Kisha wakaan- 
za kampeni na harakati za kuwachafua watu wa 
dini. Tunaweza kutaja kile ambacho Abdullah bin 
Saba, ambaye aliandaa mazingira ya Vita vya 
Jamal, alichokisema kuwaambia wafuasi wake: 



Pindi asiii ya 
mwanadamu 
ya “kiumbe 
bora (ahsan-i 
taqwim)” 
utakapoz- 
ingatiwa; 
umuhimu wa 
unaotakiwa 
kutoiewa 
kwenye dhana 
ya ubinaad- 
amu utapata 
kueieweka vi- 
zuri sana. Haii 
hii ya fikra 
inaonekana 
katika misingi 
yote ya uis- 
iamu kuhusu 
wanaadamu. 







160 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU 



Leo hii 
sababu ya 
kushuhudiwa 
kwa uonevu 
na dhuima 
kubwa uiim- 
wenguni ni 
watu kuziacha 
sifa na tabia 
tukufu kama 
viie upendo 
na huruma, na 
badaia yake 
wakaanza 
kufuata 
matamanio ya 
kihayawani ya 
nafsi zao. 


“Enyi watu! Maisha na heshima yenu inatege- 
mea machafuko na mapigano katikajamii. Hivyo 
basi wafanyeni wapigane. Kesho watu hao wa- 
takapoanza kupigana, hamasisheni mapigano. 
Msiwaache wajishughulishe na kitu kingine cho- 
chote. Kwa hiyo, watu mlio pamoja nao wana- 
takiwa kudhani kuwa kuna dharura ya kuendelea 
kwa mapigano baina ya Ali, Zubair, Talha na wale 
wenye fikra kama zao, na hilo litawalazimisha 
waachane na kile msichokitaka, yaani amani...” (i. 
Canan, HadisAnsiklopedisi, XIII, 334) 

Haya maneno yanaweza kuwa muongozo wa 
kuelewa sababu ya hali ya kughafilika kwa Wais- 
lamu na migogoro hapo zamani na hata sasa. 
Katika karne iliyopita tunaona kuwa ulimwengu 
wa Kiislamu uliachwa bila kiongozi na umekuwa 
ukikabiliana na aina mbalimbali za migogoro na 
mapigano. Ili kujua sababu hasa iliyo nyuma ya 
uhasama huu, tunatakiwa kuichunguza kwa ma- 
kini maana ya maneno yaliyotajwa hapo juu. 

Jalal al-Din Rumi (q.s) anaeleza kwa uzuri 
yafuatayo: 

“Ewe unayepandikiza mbegu ya mabaruti 
uiimwenguni! Zinduka na uache kutafuta mwiba 
ulioupanda katika bustani la mawaridi ambapo 
kurumbizi huimba; usiyalaumu mawaridi kwa ma- 
kosa yako mwenyewe. ” 

“Ni kwa hali gani ya akili unatafuta makosa na 
kasoro katika uso wa mwezi; Jaribu kuokota miiba 
katika pepo. Ewe mwenye kutafuta miiba badala 


26. Juzuu II, utenzi 153. 





Huduma na Adabu Zake 161 


ya mawaridi! Ukienda peponi, huwezi kukuta mi- 
iba zaidi yako wewe mwenyewe” 

Rumi anawaonya Waislamu dhidi ya wahari- 

bifu: 

“Kuna wale wanaowala wanadamu kama wan- 
yama. Salamu zao na maneno yao ya “la hawla” 
yote ni upuuzi. Kwa maana nyoyo zao ni vitanda 
vya mashetani, na wao wenyewe, ni mashetani 
wa kibinadamu. ” 

“Wengine huonekana kama wauza nyama 
ambao wangependa kuzichuna ngozi za wen- 
zao. Kwa upande mmoja husema “rafiki yangu, 
mpendwa wangu”, kwa upande mwingine ana- 
kiandaa kisu chake. Kwa ufupi hukulaghai kwa 
maneno matamu yenye kufurahisha ili kuichuna 
ngozi yako. Na lakini ubaya ulioje wa hali ya wale 
wanaomeza afyuni wanayopewa na maadui zao.” 

Kila mtu katika hali hii hutumia ubinaadamu 
kama kichaka kwa sababu haijui heshima ya kweli 
ya binadamu; hajaonja upendo wa Mwenyezi Mun- 
gu na hajawahi kupata fungu la huruma. Kama 
haya yangekuwa mawazo, wangeuuwa ukweli; 
kama wangekuwa washairi, wangezifisidi nyoyo; 
kama wangekuwa watetezi wa maadili, wangeya- 
haribu. Rumi anawazungumzia akisema: 

“Akishika ua mkononi mwake, hubadilika 
kuwa mwiba kwa wengine; na akienda kwa rafiki, 
hung’ata kama nyoka.” 




“Ewe 
unayepandiki- 
za mbegu 
ya mbaruti 
uiimwenguni! 

Zinduka na 
uache kutafu- 
ta mwiba 
uiioupanda 
katika bustani 
ia mawaridi 
ambapo 
kurumbizi 
huimba; 
usiyaiaumu 
mawaridi kwa 
makosa yako 
mwenyewe.” 


Mwenyezi Mungu Mtukufu anaelezea mazin- 
gira ya hali hii ya kughafilika: 


Jaiai ai-Din 
Rumi (q.s) 






162 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU 




-J 


“Ewe 

unayepandiki- 
za mbegu 
ya mbaruti 
ulimwenguni! 
Zinduka na 
uache kutafu- 
ta mwiba 
ulioupanda 
katika bustani 
la mawaridi 
ambapo 
kurumbizi 
huimba; 
usiyalaumu 
mawaridi kwa 
makosa yako 
mwenyewe.” 


“Na wanapoambiwa: Msifanye uharibifu 
ulimwenguni. Husema: Bali sisi ni watengen- 
ezaji. Hakika wao ndio waharibifu, lakini ha- 
watambui.” (Our’an, 2: 11-12) 

Basi jambo muhimu siyo maamuzi, matakwa 
na raghba binafsi za mtu bali matakwa na maagizo 
ya Mwenyezi Mungu Mtukufu. Wale wanaotumia 
sura na misingi ya dini kama maficho ya malengo 
yao ya kiovu na kijanja ndiyo wenye kuhasirika 
na kukosa radhi za Mwenyezi Mungu Mtukufu. 
Mwenyezi Mungu anasema yafuatayo kuhusu 
wale wanalioifisidi ardhi na kuwaua mitume wao: 

“Kwa sababu ya hayo tuliwaandikia Wana 
wa Israili ya kwamba aliyemuuwa mtu bila 
ya yeye kuuwa, au kufanya uchafuzi katika 
nchi, basi ni kama amewauwa watu wote. Na 
mwenye kumuokoa mtu na mauti ni kama 
amewaokoa watu wote. Na hakika waliwajia 
Mitume wetu na hoja zilizowazi. Kisha wengi 
katika wao baada ya haya wakawa waharibifu 
katika nchi.” (Qur an, 5: 32) 

Kwa sababu mtu anayeua nafsi bila hatia, 
kwa kuushambulia utakatifu wa nafsi hiyo ana- 
kuwa hakutambua haki ya nafsi hiyo kuishi na hu- 
wahamasisha wengine kutenda uhalifu kama huo. 
Hivyo, kwa mujibu wa maneno ya Mwenyezi Mun- 
gu, yeyote anayeua nafsi anastahiki ghadhabu 
na adhabu ya Mwenyezi Mungu na huchukuliwa 
kama amewaua wanadamu wote. Na kuokoa uhai 
ni sawa na kuwaokoa wanadamu wote. 


Jalal al-Din 
Rumi (q.s) 


Katika jambo hili Mawlana Jalal al-Din Rumi 
(r.a) anaufananisha Uislamu na kioevu: 





Huduma na Adabu Zake 163 


“Hakuna anayekufa kwenye ufukwe wa maji 
ya uhai”. Hivi ndivyo anavyoakisi na kuonyesha 
wema wa dini hii. 

Tunaweza kusema kuwa misingi ya Uisiamu 
inazunguka kwenye aina hii ya hisia. Katika muk- 
tadha huu Uisiamu huanza kuwatengeneza watu 
imani sahihi na kisha kwa tabia njema, huruma, 
kuwahudumia watu, eiimu na maarifa, fadhiia, ku- 
tii sheria na viwango vya juu vya kimaadiii. Kwa 
njia hii humhuisha mwandamu kwenye hisia na 
maana ya kweii ya ubinaadamu. 

Katika zama zetu hizi sifa pekee inayoweza 
kuiokoa, kuingia ndani na kuipamba nafsi ni hu- 
ruma. Na matunda ya huruma ni ukarimu, staha, 
kuwahudumia watu, kusamehe na kutokuwa na 
husuda. 

Huduma zote zenye ikhiasi zinazowafikia watu 
biia kuangaiia manufaa ya kidunia huinyenyekeza 
nafsi na kumieta mja karibu zaidi na Mwenyezi 
Mungu Mtukufu. Ni kwa kuwahudumia viumbe 
tu ndipo miiango ya matumaini katika nyoyo zetu 
hupata kufunguiiwa, na hivyo kuongeza nafasi 
na fursa za kuwa pamoja na Mwenyezi Mungu 
Mtukufu. Vinginevyo, mieiekeo na tabia za ubinaf- 
si zinazoonekana katika matendo yetu ni vigumu 
sana kuzifuta kwa sababu zinakuwa zimeweka ki- 
vuii na kuiiziba iengo kuu ia kuzaiiwa kwetu. 

Kwa muhtasari, imani na tabia njema ni msingi 
wa amani na furaha ya Kiisiamu. Hii ndiyo sababu 
kwamba waja wema huzigeuza akiii na nafsi zao 
kwa Mwenyezi Mungu Mtukufu na kujitoiea viun- 
go vyao katika kufanya mambo mema na yenye 



Na wanapo” 
ambiwa: Msi- 
fanye uhar- 
ibifu uiimwen- 
guni. Husema: 

Baii sisi ni 
watengeneza- 
ji. Hakika wao 
ndio waha- 
ribifu, iakini 
hawatambui.” 
(Our’an, 2: 

( 11-12 



164 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU 


O faida. Kama asemavyo Jalal al-Din Rumi: “Oh, 
mwenye furaha ni mbaya kwa yule ambaye mtu 
mwema amesuhubiana naye; huzuni kwa yule 
mwenye wajihi wa uwaridi ambaye kipupwe kime- 
_ andamana naye!” 

Ewe Mwenyezi Mungu! Tupe baraka ya ma- 
zuri ya Uislamu katika ulimwengu huu na ke- 
sho akhera. Tulinde sisi, dola yetu, umma wa 
Kiisalmu na wanadamu wote dhidi ya kila aina 
Huduma zote masaibu na majanga. 

zenye ikhlasi 
zinazowafi- 
kia watu bila 
kuangalia 
manufaa ya 
kidunia hu- 
inyenyekeza 
nafsi na 
kumleta mja 
karibu zaidi 
na Mwenyezi 
Mungu Mtuku- 
fu. Ni kwa 
kuwahudumia 
viumbe tu 
ndipo milango 
ya matumaini 
katika nyoyo 
zetu hupata 
kufunguliwa, 
na hivyo 
kuongeza 
nafasi na 
fursa za kuwa 
pamoja na 
Mwenyezi 
Mungu Mtuku- 
fu. 





Huduma na Adabu Zake 165 


Njia na Mbinu ya Muongozo wa Kiroho 
na Huruma Katika Kuwahudumia Watu 

Kwa amali inayofanywa katika kuwahudumia 
viumbe lazima pawe na sifa fulani ili amali hiyo 
ipate kukubaliwa na Mwenyezi Mungu Mtukufu. 
Sifa muhimu zaidi kuliko zote ni nia. Nia ya kitendo 
chochote lazima iwe ni kupata radhi za Mwenyezi 
Mungu Mtukufu, siyo kwa ajili ya kujulikana kuwa 
“mkarimu” au kusifiwa na watu. Nia safi haitakiwi 
kuzibwa na hisia za umimi na misukumo ya siri 
yenye lengo la kuiridhisha nafsi. Huduma inayo- 
tolewa inatakiwa kutolewa kwa huruma na wema 
pamoja na tahadhari kubwa ya kutoziumiza hisia 
za wale wanaopewa huduma husika. 



Kuhusu suala hili, kisa kifuatacho cha Erzu- 
rumlu Hakki ni cha mfano wa hali ya juu. “Siku 
moja Ibrahim Hakki alialikwa kwenye kijiji ki- 
moja kwa ajili ya kutoa Khutba. Kijana mmoja 
asiyekuwa Muislamu akakodishwa kwa ajili ya 
kwenda kumchukua. Wakaanza safari. Walikuwa 
na farasi mmoja tu na Ibrahim Hakki na mtumi- 
shi huyo wakafanya zamu ya kumpanda farasi 
kama alivyofanya Umar (r.a) na mtumishi wake 
walipokuwa safarini kuelekea Jerusalem. Pamoja 
na hivyo kijana huyo alikataa akisema: “Wanakijiji 
wakisikia jambo hili watanifokea na hawatonilipa 
pesa yangu”. Ibrahim Hakki akamwambia: 

“Ewe mwanangu! Hatujui kitakachotokea kati- 
ka nyakati zetu za mwisho. Unawahofia wanakijiji, 
hali yakuwa mimi naihofia hukumu kubwa tutakay- 
okutana nayo mbele ya Mola wetu.” Wakaanza 
kufanya zamu ya kumpanda farasi. 


Jambo 
muhimu sio 
maamuzi, 
matakwa na 
raghba binafsi 
za mtu baii 
matakwa na 
maagizo ya 
Mwenyezi 
Mungu 
Mtukufu. 







166 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU 



Mawlana Jalal 
al-Din Rumi 
(r.a) anaufa- 
nanisha Uis- 
lamu na kio- 
evu: “Hakuna 
anayekufa 
kwenye 
ufukwe wa 
maji ya uhai”. 
Hivi ndivyo 
anavyoakisi 
na kuonyesha 
wema wa dini 
hii. 


Wakati wanaingia kijijini ilikuwa zamu ya kija- 
na. Kijana huyo akakataa kupanda farasi, lakini Ib- 
rahim Hakki akasisitiza afanye hivyo na wakaingia 
kijijini hali ya kuwa Ibrahim Hakki anatembea na 
kumkokota farasi. 

Kama ilivyotarajiwa na yule kijana, wanakijiji 
waliwazunguka na kuanza kumsema yule kijana. 
Ibrahim Hakki akawaelezea mazingira husika 
wakaacha kumsema. Kishawanakijiji wakamwam- 
bia yule kijana: 

“Leo umeona na kushuhudia mema hayo ya 
ajabu. Kwa nini huukubali ujumbe wa Uislamu?” 
Yule kijana akawajibu: 

“Kama mnaniita kwenye dini yenu, hilo sita- 
likubali. Lakini kama mnaniita kwenye dini ya mtu 
huyu mtukufu, nimeshaikubali tulipokuwa safarini 
kuja hapa.” 

Kitendo hiki cha mfano kilichofanywa na mtu 
wa Mungu kinatuonyesha athari ya huruma na 
muongozo wa kiroho katika kuwahudumia watu. 
Kwa namna moja kuweza kuamiliana na wengine 
kama binaadamu wanavyostahili ni kuwa na uwe- 
zo wa kuwaangalia viumbe kwa daraja ya Muumba 
ambapo ndiyo sababu ya watu wema kuwaangalia 
wanadamu kama makhalifa wa Mwenyezi Mungu 
Mtukufu ardhini. Na wanaishi wakiutambua ukweli 
kwamba kuna siri ya Mungu iliyopulizwa ndani 
mwao.2^ Hawa waumini wema hawaigeuzi migon- 
go yao dhidi ya wakosaji hata kama wakosaji hao 
watakuwa wametenda madhambi mengi kiasi gani. 


27. Tazama Our’an, 15: 29. 







Huduma na Adabu Zake 167 


kwa sababu ya ukamilifu unaopatikana katika asili ya binaadamu. 
Hawapotezi matumaini kutokana na wakosaji na wala hawawafanyi 
wakosaji wakose matumaini. Kiukweli majina ya Mwenyezi Mungu 
yanayorudiwarudiwa sana ndani ya Our’an Tukufu ni “al Rahman - 
Mwingi wa Rehma’’ na “al Rahim - Mwenye kurehemu” na vilevile 
kuna sura ndani ya Our’an iitwayo Rahman, ambayo pia inaanza na 
jina hilo hilo la Mwenyezi Mungu. 

Kwa hiyo kuwatazama wanadamu katika mtazamo huu, yaani 
kuamiliana nao kwa huruma na uongofu, ndiko kunakoendana zaidi 
na radhi za Mwenyezi Mungu Mtukufu na njia yenye baraka zaidi 
ya kuamiliana nao. Vilevile njia hiyo ina sifa za hali ya juu ambazo 
zinaweza kuzitoa sifa fichu za binaadamu na kuzileta kwenye nuru 
na mwanga, kwa sababu, hii ni tabia adhimu ambayo huwapatia 
mtoaji na mpokeaji uzuri, ukomavu, upendo na ukuruba wa kuwa 
karibu na Mwenyezi Mungu Mtukufu. Vilevile ni nyenzo inayowa- 
fanya watu watukufu kuwa watukufu, kama vile Masufi mashuhuri 
Yunus Emre na Mawlana Jalal al-Din Rumi. Ni kama kioevu kinach- 
oweza kuzipa uhai roho zilizokufa. 

Hiyo ndiyo sababu kwamba yale yaliyomo ndani ya Usufi na 
mbinu zake za kufikisha ujumbe wa Uislamu zina umuhimu mkubwa. 
Ni ukweli wa kihistoria kuwa pindi mpangilio wa kijamii mjini Anato- 
lia ulipotikiswa na uvamizi wa Wamongol, Masufi kama vile Yunus 
Emre na Mawlana Jalal al-Dini Rumi walihakikisha amani na utu- 
livu kwa ajili ya jamii hiyo iliyosongwa. Masufi hawa waliwachukulia 
watu walioghafilika kama wagonjwa wanaohitaji ponyo. Walihakiki- 
sha wanaendelea kuwa mbali na “chuki na uadui.” Tungo zifuatazo 
za Yunus Emre inatoa mfano wa mwenendo huu: 


“Sikuja kupigana 

Nimekuja kwa ajili ya upendo 

Nyoyo ni makazi ya Raflki (Mwenyezi Mungu) 

Nimekuja kuzifariji nyoyo” 

Yunus Emre 





168 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU 



Mawlana 
Jalal al-Din 
Rumi (r.a) 
anaufananisha 
Uislamu na kio- 
evu: “Hakuna 
anayekufa 
kwenye ufukwe 
wa maji ya 
uhai”. Hivi ndi- 
vyo anavyoakisi 
na kuonyesha 
wema wa dini 
hii. 


Sikuja kupigana 

Nimekuja kwa ajili ya upendo 

Nyoyo ni makazi ya Rafiki (Mwenyezi Mungu) 

Nimekuja kuzifariji nyoyo 

Kwa kuwa watu hawa muhimu walikuja kuzi- 
fariji nyoyo, daima waliwatazama watu kupitia 
nyoyo zao wenyewe; kwa kuwa waliamiliana na 
kila mtu kwa huruma na upendo, wakawa sababu 
ya watu wengi kuuchagua Uislamu. Kama wange- 
fanya kinyume, wangepoteza mawasiliano na 
watu hawa kwenye ncha ya mteremko mkali na 
wangeshindwa kuwaelezea kuhusu Uislamu. Na 
hilo lingekuwa kinyume na Mwenyezi Mungu ana- 
vyotaka. Kwa maana Mwenyezi Mungu Mtukufu 
anataka waja Wake waokolewe kutoka katika 
vinamasi walivyozama ndani yake, na akawa- 
tuma maelfu ya mitume katika historia ya mwa- 
nadamu na akawaagiza kuzitakasa nafsi za watu 
kwa muamala laini. Kwa lengo hilo hilo, watu wa 
Mungu waliendeleza muamala huohuo katika ma- 
funzo yao ya kiroho kwa wanadamu. 

Mola wetu, ambaye ndiyo chanzo pekee cha 
huruma na rehema, anaelezea njia ya kuwaita watu 
kwenye ujumbe wa Uislamu kama ifuatavyo: 

“Waite waelekee kwenye Njia ya Mola 
wako Mlezi kwa hikima na mawaidha mema, 
na ujadiliane nao kwa namna iliyo bora. Haki- 
ka Mola wako Mlezi ndiye anayemjua zaidi ali- 
yeipotea NJia yake, na Yeye ndiye anaye wajua 
zaidi walioongoka.” (Qur an, 16:125) 

“Na ni nani mbora wa kusema kuliko aitaye 
kwa Mwenyezi Mungu na akatenda mema, na 



Huduma na Adabu Zake 169 


akasema: Hakika mimi ni katika Waislamu? 
Mema na maovu hayalingani. Pinga uovu kwa 
lilio jema zaidi. Hapo yule ambaye baina yako 
naye pana uadui atakuwa kama rafiki jamaa wa 
kukuonea uchungu.” (Our an, 4i: 33-34) 

Kwa kufuata njia hii kutoka kwa Mwenyezi 
Mungu, nyoyo kadhaa zilizokuwa kama miiba 
zilibadilishwa kuwa mawaridi na nafsi zenye giza 
zikafunikwa na nuru ya Uislamu. 

Kutokana na ukweli huu, Jalal al-Din Rumi 
anaelezea umuhimu wa kuwaongoza wale wa- 
siokuwa Waislamu na wale wakosaji pamoja na 
lugha inayotakiwa kutumiwa katika mafunzo na 
muongozo wa kiroho: 



“Japokuwa chuma kilikuwa na giza na hak- 
ikuwa na nuru, ung’arishaji ukaondoa giza lake. 
Chuma kiliona ung’arishaji na kuufanya uso 
wake kuwa mzuri, ili kwamba picha zake ziweze 
kuonekana ndani yake. ’’ 


“Umeyafanya maji kuwa yenye tope: usizidi 
kuyafanya kuwa hivyo. Usiyatingishe (kuyach- 
afua): acha maji yawe safi, na (kisha) tazama 
mwezi na nyota zinazozunguka ndani yake. Kwa 
maana mtu ni kama maji ya mto: yanapokuwa na 
tope, huwezi kuona kilicho ndani yake. ’’ 

Kama inavyoelezwa na Mawlana Jalal al-Din 
Rumi (q.s), nafsi ya mwanadamu ni kama maji 
masafi; lakini inapokuwa na tope kutokana na 
dhambi na matendo machafu, hakuna anayeweza 
kuona kilicho ndani yake. Hivyo ili kuona lulu za 
hali ya kiroho na nuru ya ukweli, tunahitaji maji 


“Basi nitakapo 
mkamilisha na 
nikampulizia 
roho yangu, 
basi mumwan- 
gukie kumsuju- 
dia.” 

(Qur’an 15: 29) 



170 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU 



safi. Kwa hiyo, lengo la Usufi ni kuzitakasa nafsi 
na kuwapa watu na jamii kwa ujumla amani. Kwa 
maana Mwenyezi Mungu Mtukufu aliwapamba 
wanadamu kwa uzuri, ukarimu na sifa za hali ya 
juu. Thamani ya mtu huongezeka kwa kadri ana- 
vyoboresha sifa hizi. Nyoyo zenye kujazwa hali ya 
kiroho ni mahali panapoonekana matendo mema, 
unyoofu na hali za kiroho. Kwa namna hii mja hupa- 
ta kufikia daraja ya “kuwa mfano uliokamilika.” 

Kwa hali hiyo, mwanadamu hawezi kuacha 
muongozo wa kiroho hata kama atakuwa ame- 
zama kiasi gani katika kutenda maovu na maasi. 
Ifuatayo ni mifano kadhaa wa kadhaa. 


Kuweza 
kuamiliana na 
wengine kama 
binaadamu wa- 
navyostahili ni 
kuwa na uwezo 
wa kuwaan- 
galia viumbe 
kwa daraja 
ya Muumba 
aambapo ndiyo 
sababu ya watu 
wema kuwaan- 
galia wan- 
adamu kama 
makhalifa 
wa Mwenyezi 
Mungu Mtuku- 
fu ardhini. 


Mtumewa Mwenyezi Mungu (s.a.w) alimtuma 
swahaba mmoja kwenda kwa Wahshi, aliyemuua 
Hamza, kwa lengo la kumlingania kwenye Uisla- 
mu. Wahshi akajibu: 

“Ewe Muhammad! Mwenyezi Mungu ame- 
kwishaeleza kuwa “Na wale wasio mwom- 
ba mungu mwengine pamoja na Mwenyezi 
Mungu, wala hawaui nafsi aliyo iharimisha 
Mwenyezi Mungu isipo kuwa kwa haki, wala 
hawazini - na atakaye fanya hayo atapata mad- 
hara, atazidishiwa adhabu Siku ya Kiyama, na 
atadumu humo kwa kufedheheka;” (25: 68-69), 
unawezaje sasa kuniita kwenye Uislamu? Nime- 
fanya matendo yote haya ya kutisha. Ninawezaje 
kupata njia ya wokovu?” 

Hapo Mwenyezi Mungu Mtukufu akateremsha 
ufunuo kuwa: 




Huduma na Adabu Zake 171 


I 'y Jj:> Iyjl-l ^ 

Ji ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ t, ^ '' •'' '' a ^ 

jjJzaJI jJfc AjI t^jjjJl j-ijv. A^j jjJ» 



“Sema: Enyi waja wangu waliojidhulumu 
nafsi zao! Msikatetamaa na rehemaya Mwenye- 
zi Mungu. Hakika Mwenyezi Mungu husamehe 
dhambi zote. Hakika Yeye ni Mwenye kusame- 
he, Mwenye kurehemu.” (Qur an, 39: 53) 


Hatimaye, Wahshi akafarijiwa na habari hii nje- 
ma, akatubu na kuingia katika Uislamu, akasema: 


“Mola wangu! Upana ulioje wa msamaha 
Wako.” 


Maswahaba waliposikia hili wakamuuliza 
Mtukufu Mtume wa Allah: 

“Ewe Mtume wa Allah! Je huruma na msa- 
maha huu ni kwa Wahshi pekee au kwa Waislamu 
wote?” Mtukufu Mtume (s.a.w) akasema: “A// /cwa 
Waislamu wote. 


Wahshi ambaye alimuua Hamza (r.a) akawa 
Swahaba wa Mtume (s.a.w). Kutokana na msi- 
simko wa kiroho aliokuwa nao kutokana na 
kusamehewa na Mwenyezi Mungu na muongozo 
wa kiroho, aliyahatarisha maisha yake katika vita 
akamuua Musaylimah al-Kadhdhaab aliyekuwa 
amedai utume wa uwongo na kumaliza msukosu- 
ko huo wa kijamii. Kwa njia moja hii ilikuwa kama 



“Waite waele- 
kee kwenye 
Njia ya Mola 
wako Mlezi kwa 
hikma na ma- 
waidha mema, 
na ujadiliane 
nao kwa namna 
iliyo bora. 
Hakika Mola 
wako Mlezi 
ndiye anaye 
mjua zaidi 
aliye ipotea Njia 
yake, na Yeye 
ndiye anaye wa- 
jua zaidi walio 
ongoka.” 

(Qur’an, 16: 

125) 


28. Tazama: Haythami, Majma’ al-Zawaid, X, 214-15. 







172 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU 



fidia yake kwa mauaji aliyoyafanya dhidi ya ami 
wa Mtume (s.a.w), Hamza. 

Kama tunavyoona katika kisa kilichotajwa, 
habah njema ya kiwango cha juu kabisa cha 
huruma na msamaha zilitolewa na mwenyewe 
Mtume (s.a.w) kwa wale waliotubia kwa dhati na 
kwa Ikhlasi. Kwa muhtasari, mwanadamu amesi- 
kia habari za faraja, zenye ponyo na zenye kufu- 
rahisha kutoka katika kinywa cha Mtukufu Mtume 
(s.a.w). Na hata kama ni wakosaji kiasi, wan- 
adamu wamebarikiwa kwa kuitwa na Mwenyezi 
Mungu kwa wito wa upole na huruma “Enyi waja 
Wangu”, kwa ajili ya Mtume Wake. 


Kwa hiyo 
kuwatazama 
wanadamu 
katika mtazamo 
huu, yaani 
kuamiliana nao 
kwa huruma na 
uongofu, ndiko 
kunakoendana 
zaidi na radhi 
za Mwenyezi 
Mungu Mtuku- 
fu na njia yenye 
haraka zaidi ya 
kuamiliana nao. 


Kwa hiyo ni jambo la msingi kutumia muamala 
huohuo wa upole, huruma na wenye ahadi ili kui- 
okoajamii yetu kutoka katika hatari na mbinyo wa 
umaada wa kisasa. Ni jambo lifaalo zaidi kuzivuta 
nyoyo badala ya kuzisukumia kwenye matatizo ya 
kiakili; kwa sababu, baadhi yao wanaweza kuwa 
na hali fulani ya kiakili ambayo yaweza kuwa vigu- 
mu na hata kutowezekana kabisa kuzivuta (nyoyo 
hizo) kwa njia ya “mapambano na migogoro”, kwa 
sababu akili zenye maradhi hasi hufungwa zisi- 
ukubali ushahidi wa kiakili. Ili kuzizoesha nyoyo 
ukweli, kwanza zinahitaji kuonyeshwa uvumilivu 
na sifa zake nzuri zisididimizwe. Hii ni njia yenye 
kufaa mno. 

Kabla ya kumkosoa, kumshutumu mtu am- 
baye amezama katika kina kirefu cha maovu na 
madhambi, na kumtaka kufuata sheria za Uisla- 
mu, tunatakiwa kutoa kipaumbele kwenye kuuvu- 
ta moyo wake. Ili kufanya hivyo, tunatakiwa tujita- 




Huduma na Adabu Zake 173 


hidi kuanzisha uhusiano wenye upendo na urafiki, 
ambao utaweka misingi na mazingira mazuri ya 
kuuvuta moyo wake. Baada ya kuziandaa nyoyo, 
makosa yanaweza kurekebishwa kidogo kidogo. 
Vile vile muamala wa kimaada na kimwili pamoja 
na maneno mazuri vinatakiwa kuzingatiwa kuto- 
kana na mchango wake katika kuongeza ufanisi 
wa matokeo. Kuhusu hili, maneno yafuatayo ya 
Mtukufu Mtume (s.a.w) yanatakiwa kukumbukwa: 

“Uombezi wangu ni kwa wale watu wa um- 
mah wangu waliotenda madhambi makubwa.” {Abu 
Dawud, Sunnah, 20) 

Jalal al-Din Rumi anauelezea muamala wa 
Mtukufu Mtume (s.a.w) kwa wakosaji katika misi- 
tari ifuatayo: 

“Dawa huwatafuta wagonjwa na watu walioje- 
ruhiwa ili kuwapa ponyo. Mahali maumivu yalipo, 
dawa huenda huko: Mahali palipo na tundu au 
uwanda wa chini, maji hukimbilia huko. ” 

“Ukitaka maji ya huruma, nenda, usiwe na 
makuu kisha kunywa kinywaji cha huruma.” 

Hata hivyo, ili dawa au ponyo iwe na athari, 
jeraha linatakiwa lisafishwe kwanza dhidi ya vi- 
jidudu. Vivyo hivyo nafsi zenye maradhi zinatakiwa 
kusafishwa kwanza dhidi ya vijidudu vya dhambi; 
kwa maneno mengine zinatakiwa kuoshwa kwan- 
za na maji ya toba. Dawa, au uombezi, utafuata 
baada ya usafishaji huo. 

Maneno mengine ya Mtukufu Mtume (s.a.w) 
yasemayo: 



“Japokuwa 
chuma kilikuwa 
na kiza na hak- 
ikuwa na nuru, 
ung’arishaji 
ukaondoa 
giza lake. 
Chuma kiliona 
ung’arishaji 
na kuufanya 
uso wake 
kuwa mzuri, ili 
kwamba picha 
zake ziweze 
kuonekana 
ndani yake.” 
Jalal al-Din 
Rumi 









174 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU 



-Umeya” 
fanya maji 
kuwa yenye 
tope: usizidi 
kuyafanya 
kuwa hivyo. 
Usiyatingishe 
(kuyachafua): 
acha maji 
yawe safi, na 
(kisha) tazama 
mwezi na nyota 
zinazozunguka 
ndani yake. 
Kwa maana 
mtu ni kama 
maji ya mto: 
yanapokuwa 
na tope, huwezi 
kuona kilicho 
ndani yake.” 
Jalal al-Din 
Rumi 


“Mwenye kutubia kwa dhati ni mfano wa mtu 
ambaye hajatenda dhambi kabisa.” {\bn Majah, zuhd, 
30) kwa upande mmoja yanatoa habari njema kwa 
wale waliotenda dhambi, na kwa upande mwingine 
yanaelezea sharti la awali la habari hii njema. 

Mitume na watu wa Mungu wamefuata kwa 
umakini mbinu hii tukufu. Huruma inahesabiwa 
kuwa ni tunda la kwanza la imani na utiifu kwa 
Mwenyezi Mungu umeelezewa katika vifungu hivi 
viwili vya maneno: 

a. “Ta’dhimliAmrillah", yaani kutekeleza maa- 
gizo ya Mwenyezi Mungu kwa heshima kubwa. 

b. “Shafaqat li khalgillah”, yaani kuwahuru- 
mia viumbe wa Mwenyezi Mungu Mtukufu kwa 
ajili ya Muumba wao. 

Rafiki mmoja wa Mwenyezi Mungu, Fudayl 
bin ‘lyad, ni miongoni mwa mifano bora ya nyoyo 
hizi zenye imani zinazofuata kanuni hizi. Watu 
walimuona akilia, wakamuuliza: 

“Kwa nini walia?” 

Akajibu: 

“Ninamlilia Muislamu ambaye alinidhulumu; 
kwa sababu ninahofia juu ya hali yenye kusikitisha 
atakayokutana nayo huko Akhera.” 

Rumi anaelezea kitu kinachowaongoza watu 
hawa watukufu kwenye kiwango hicho cha juu 
cha huruma: 

“Bahari ya Huruma inapoanza kupiga kwa 
nguvu, hata mawe hupata kunywa Maji ya Uhai. 
Yule aliyekufa miaka mia moja huinuka kutoka ka- 
burini; shetani mwenye kulaaniwa hupata kuhu- 




Huduma na Adabu Zake 175 


sudiwa hata na mahurul ayn kutokana na uzuri 
wake. ” 

Imesimuliwa kuwa Ibrahim bin Adham alik- 
isafisha kinywa kichafu cha mtu aliyelewa. Watu 
walipomuuliza kwa nini kafanya hivyo akawajibu: 

“Ingekuwa ni utovu wa heshima kukiacha 
kinywa kichafu kilichoumbwa kwa ajili ya kutaja 
majina ya Mwenyezi Mungu.” 

Mlevi yule alipozinduka watu wakamwambia: 

“Ibrahim Adham, mtu wa Mungu kutoka Kho- 
rasan, alikisafisha kinywa chako.” 

Mtu huyo akaona aibu na kutubu. Ibrahim Ad- 
ham akaambiwa ndotoni ya kwamba: 

“Ulikisafisha kinywa chake kwa ajili ya 
Mwenyezi Mungu Mtukufu; na Mwenyezi Mungu 
akausafisha moyo wake kwa ajili yako.” 

Mwenyezi Mungu Mtukufu anamwambia 
Mtume (s.a.w) na Waislamu wote: 

“Shikamana na kusamehe, na amrisha 
mema...” (Our’an, 7: 199) 

Naam, Mtukufu Mtume (s.a.w) alikuwa mfano 
bora wa kulitekeleza agizo hili. Hata malaika wali- 
yahusudu ukamilifu wa maadili, huruma na msa- 
maha wake. Ufuatao ni mfano: 

Siku ya ufunguzi wa Makka, Mtukufu Mtume 
(s.a.w) alitangaza msamaha kwa watu wote. Mji 
wa Makka ambao hapo kabla ulikuwa ukishuhudia 



Lengo la Usufi 
ni kuzitakasa 
nafsi na ku- 
wapa watu 
na jamii kwa 
ujumla amani. 
Kwa maana 
Mwenyezi 
Mungu Mtuku- 
fu aliwapamba 
wanadamu kwa 
uzuri, ukarimu 
na sifa za hali 
ya juu. Tha- 
mani ya mtu 
huongezeka 
kwa kadiri 
anavyoboresha 
sifa hizi. 


29. Juzuu V, 2281-83. 






176 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU 



uonevu na uadui, ukapata kushuhudia ishara ya 
ajabu ya hurunna, upole na upendo. Lakini, mkazi 
mmoja wa Makka aitwaye Fudalah alisogea ka- 
ribu na Mtukufu Mtume (s.a.w) akijaribu kumuua. 
Mtukufu Mtume (s.a.w) akafunuliwa na Mwenye- 
zi Mungu kuhusu nia ya Fudalah, ambapo, bila 
kuonyesha dalili yoyote ya kuhamaki wala kuka- 
sirika, alimuuliza Fudalah: 

‘Wewe ndiwe Fudalah?” 


Akajibu: 

“Ndiyo” 

Hapo Mtukufu Mtume (s.a.w) ambaye ni Re- 
hema kwa walimwengu akasema: 

“Ewe Fivda/a.'Tubiajuu ya nia yako”, na kisha 
akauweka mkono wake mtukufu juu ya kifua cha 
Fudalah. 


Mwanadamu 
hawezi 
kuachwa bila 
muongzo wa 
kiroho hata 
kama atakuwa 
amezama kiasi 
gani katika 
kutenda maovu 


Bila kuchelewa, Fudalah akatubu na kuukubali 
ujumbe wa Uislamu. Akawa miongoni mwa mas- 
wahaba wanaopendwa sana na Mtukufu Mtume 
(s.a.w).^° 

Naam, hali hii ni ishara kamili ya kanuni ya 
“wale wanaokuja kwa lengo la kuua wanatakiwa 
kuhuishwa ndani mwako”. Kuna mifano mingi ya 
kanuni hii katika historia ya Kiislamu. Kwa hakika 
Umar (r.a) na wengine wengi ni matunda yaliyo- 
tokana na uelewa huu. Rumi anasema: 

“(Kwa sababu) Yeye (Mwenyezi Mungu), kuto- 
kana na ukamilifu wa huruma Yake na mawimbi 


na maasi. 


30. Ibn Hisham, al-Sirah, IV, 46; Ibn Kathir, al-Sirah, III, 583. 




Huduma na Adabu Zake 177 


ya ukarimu Wake, hujaalia mvua na unyevunyevu 
kwenye kila ardhi kame. ” 

“Ewe unayewaita watu kwenye njia iliy- 
onyooka! Dawa ya jicho ovu ni jicho jema. Huli- 
fanya jicho baya kuwa hafifu kwa pigo lake. Rehe- 
ma (ya Mwenyezi Mungu) imeitangulia (ghadhabu 
ya Mwenyezi Mungu): (jicho jema) linatokana na 
huruma na rehema (ya Mwenyezi Mungu), (ilhali) 
jicho baya limetokana na ghadhabu na hasira (ya 
Mwenyezi Mungu). Kwa hiyo, jicho jema hulishin- 
da jicho baya kwa sababu limetokana na rehema 
ya Mwenyezi Mungu. Hali hii ni dhihirisho la Ha- 
dith Tukufu: “Rehema Yangu imekitangulia kisasi 
changu” (Bukhsri, Tdwhid, 55). Ujue kuwa daima re- 
hema ya Mwenyezi Mungu imekitangulia kisasi 
chake: ni kwa sababu hiyo mitume waliwashinda 
wapinzani wao. 

“Kwa hiyo fujo na malalamishi siyo njia ya ku- 
zuia na kukinga majanga. Dawa yake ni huruma, 
msamaha na wema. Onyo la Mtume lisemalo 
“Sadaka ni njia ya kuzuia mabalaa”^^ linatakiwa 
kukuzindua. Sasa ni vyema ukaielewa njia na 
mbinu ya kuponya maradhi na mabalaa.”^'' 

“Lakini, usisahau kwamba kuwahurumia mad- 
halimu ni kuwakandamiza wanyonge. Kuwahurumia 
wezina mtu yeyote mwenye madhara ni kuonge- 
za kipigo na kutomuonea huruma mnyonge.”^^ 


31. Juzuu IV, 1489. 

32. Juzuu V, 513-515. 

33. Tazama: Tirmidhi, Zakat, 28; Suyuti, al-Jami’ al-Saghir, 
I, 108. 

34. Juzuu VI, 2590 -91. 

35. Juzuu VI, 4261. 



Nyoyo zili- 
zojazwa hali 
ya kiroho ni 
mahali pa 
matendo mema, 
unyoofu na hali 
za kiroho. Kwa 
namna hii mja 
huweza kuilkia 
hali ya “kuwa 
mfano kamili.” 








178 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU 



“Sema: Enyi 
waja wangu 
waliojidhu- 
lumu nafsi zao! 
Msikate tamaa 
na rehema 
ya Mwenyezi 
Mungu. Hak- 
ika Mwenyezi 
Mungu 
husamehe 
dhambi zote. 
Hakika Yeye 
ni Mwenye 
kusamehe, 
Mwenye kure- 
hemu.” 


Hali ya uwiano inatakiwa kuangaliwa vizuri. 
Kwa sababu, japokuwa Mwenyezi Mungu Mtukufu 
ni Ghafur al-Rahim, yaani, Msamehevu na Mre- 
hemevu, lakini pia ni Azizun dhuntigam, yaani, 
Mwenye nguvu na mkali wa kuadhibu na Mwenye 
kulipa kisasi dhidi ya dhulma na uonevu. Ndiyo 
maana kwamba Mtukufu Mtume (s.a.w) katika 
moja ya hadith zake alisema: 

“Mnusuru nduguyo akiwa ni dhalimu au ali- 
yedhulumiwa.” 

Mtu mmoja akauliza: “Ewe Mtume wa 
Mwenyezi Mungu! Nitamsaidia kama atakuwa 
ameonewa, lakini kama atakuwa ndiye ameonea 
nitamnusuruje?” 

Mtukufu Mtume (s.a.w) akasema: “Kwa kum- 
zuia asidhulumu (kuwaonea wengine), kwani huko 
ndiko kumnusuru.” (Bukhari, Ikrah, 7; Muslim, Birr, 62) 

Kwa muhtasari, tungependa kusema kuwa leo 
hii watu katika nchi yetu kwa namna maalumu na 
watu wa dunia nzima kwa ujumla ni kama ndege 
waliojeruhiwa kuhusiana na suala zima la imani 
na Uislamu. Ni muhimu kuwa na huruma ili kuwe- 
za kuyatibu majeraha yao. Hili linaweza kufikiwa 
tu kwa kufuata misingi na njia zilizotajwa. 

Mola wetu! Tujaalie kuwa miongoni mwa 
waja Wako wema wanaoielewa maana ya “Hu- 
ruma Yangu huishinda hasira yangu” na tuwe 
ni wenye kuamiliana na wengine kwa huruma 
na msamaha. 

Amin! 


(Qur’an, 39: 53) 




Huduma na Adabu Zake 179 


Ulaini na upole katika kuwahudumia watu 

Kuwatazama wanadamu kwa mipaka ya mis- 
ingi ya Uislamu kunahitaji kuwatazama na kui- 
heshimu asili yao safi badala ya kuangalia hali 
zao zilizochafuliwa na madhambi. Muumini wa 
kweli humchukulia mkosefu kama ndege aliye- 
vunjika bawa, ambaye anahitaji kuangaliwa na 
kuhurumiwa. Huhisi uzito wa mzigo wa kumfariji 
na kuiponya roho ya mkosefu iliyo ndani ya ma- 
hangaiko. Kwa maana kuwahurumia viumbe wote 
kwa ajili ya Muumba wao ni njia yenye athari sana 
ambayo humpeleka muumini kwenye ukamilifu na 
baraka. 

Uislamu umeukubali wastani kama kanuni 
yake kuu katika kuwafunza na kuwaongoza wa- 
nadamu. Hili linaweza kufikiwa kwa ulaini wa 
mwenendo na tabia. Kuanzia katika maisha ya 
Mtukufu Mtume (s.a.w), maswahaba na maisha 
ya watu wema yamejaa mifano ya ulaini wa hali 
yajuu katika kuamiliana na wakosaji. 

Abu al-Darda, moja katika katika swahaba wa 
Mtume (s.a.w), alikuwa hakimu mjini Damascus. 
Katika tukio moja aliwasikia watu wakimshutumu 
mkosaji. Akawauliza: 

“Mtafanya nini iwapo mtamuona mtu akitum- 
bukia katika kisima?” 

Wakajibu: “Tutateremsha kamba na kujaribu 
kumuokoa.” Hapo Abu al-Darda akasema: “Kwa 
nini hamfikirii kumsaidia mtu huyu aliyetumbu- 
kia katika kisima cha madhambi?” Watu wa- 
kashangazwa na maneno yake wakasema: “Je 



Kabla ya 
kumkosoa, 
kumshutumu 
mtu ambaye 
amezama ka- 
tika kina kirefu 
cha maovu na 
madhambi, 
na kumtaka 
kufuata sheria 
za Uislamu, 
tunatakiwa 
kutoa kipaum- 
bele kwenye 
kuuvuta moyo 
wake. 





180 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU 




“Dawa 
huwatafuta 
wagonjwa na 
watu walio- 
jeruhiwa iii 
kuwapa ponyo. 
Mahaii mau- 
mivu yaiipo, 
dawa huenda 
huko: Mahaii 
paiipo na tundu 
au uwanda 
wa chini, maji 
hukimbiiia 
huko.” 

.Talal al-Din 
Rumi 


huchukii dhambi?” Abu al-Darda akawapa jibu 
lifuatalo: “Ninachukia dhambi zake lakini simchukii 
yeye.” 

Katika mfano huu, kuna mafunzo mengi 
makubwa, ambayo Abu al-Darda anakusudia 
kuyaweka katika nyoyo za waumini. Mafunzo 
haya ni ming’ao adhimu inayoakisi kutoka katika 
maagizo na radhi za Mwenyezi Mungu na maadili 
adhimu ya Mtume Wake. Katika historia ya Kiisla- 
mu, mafunzo haya yamekuwa ishara ya ukomavu 
na kuwa muamala madhubuti wa muongozo. 


Muamala huu haumnyongi mkosaji katika 
makosa yake; kinyume chake muamala huu un- 
alenga kumuokoa katika bahari ya toba kwa njia 
ya huruma, upole, msamaha na upendo. Mtukufu 
Mtume (s.a.w) aliwatendea upole hata washirikina 
wakubwa, kama vile Abu Jahl, na hakujishughuli- 
sha hata kidogo na madhambi yao. Aliwalinga- 
nia wajitakase katika bahari ya imani ya wokovu. 
Imeelezwa katika Aya ifutayo kwamba baada ya 
mtu kusilimu madhambi yake ya nyuma hufutika 
na kubadilishwa kuwa mema. 


ci-bJjU L>JLs^ I j jj-a 'yi 

IjjjSS' 4)0l 


“Isipokuwa atakayetubu, na akaamini, na 
akatenda vitendo vyema. Basi hao Mwenyezi 
Mungu atayabadilisha maovu yao yawe mema. 
Na Mwenyezi Mungu ni Mwenye kusamehe, 
Mwenye kurehemu.” (Our’an, 25: 70) 




Huduma na Adabu Zake 181 


Wale wasiokuwa na sehemu au fungu katika 
huruma hii tukufu ni maadui wa nafsi zao na ni 
maadui wa watu wote. Watu hao walioghafilika ha- 
wajui chochote kuhusu huruma na upendo. Kwa 
upande mmoja, marafiki wa Mwenyezi Mungu 
kama Jalal al-Din Rumi na Yunus Emre, ambao 
walifikia chimbuko hilo la huruma, walipendwa 
siyo tu na wanadamu bali hata viumbe wengine na 
wanyama. Wao ni kama mawaridi ya Peponi kwa 
nyuso zao zenye tabasamu na muonekano wenye 
ukarimu. Hata wakiwa katika mazingira magumu 
mno, waliendelea kueneza uzuri na wema duniani 
na kuwaponya wale wenye majeraha. Kudumi- 
sha wajihi wenye tabasamu na tabia ya ukarimu 
ni jambo muhimu katika dunia hii; kwa maneno 
mengine, kueneza uzuri katika mazingira ya aina 
yoyote ile. Rumi analielezea jambo hili kwa uzuri 
kabisa: 

Kwa sababu mwezi haukuogopeshwa na 
haukulikimbia giza, ulipata kuangazwa na waridi 
likapata harufu yake tamu kwa sababu ya kuishi 
vizuri na miiba. ” 



“Usikilize ukweli huu kutoka kwenye mawari- 
di. Sikia yanachosema: Kwa nini nijisikie huzuni, 
kwanini nijisikie udhalili kwa kuwa pamoja na 
mwiba; nilipata uwezo wangu wa kutabasamu kwa 
kuvumilia kuwa pamoja na mwiba, na kwa saba- 
bu ya kuuvumilia, nikapata uwezo wa kutawanya 
uzuri na kueneza harufu nzuri ulimwenguni. ” 

E§refoglu Rumi anaelezea kwa muhtasari 
muamala unaotakiwa ili kufikia hali hii katika uten- 
zi wake ufuatao: 


“Mwenye kutu- 
bia kwa dhati ni 
mfano wa mtu 
ambaye haja- 
tenda dhambi 
kabisa.” 

(Ibn Majah, 
zuhd, 30) 




182 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU 



Kwa ajili ya marafiki 

Sumu inatakiwa kunywewa kama sharubati 

Swahaba mmoja alimlaani mtu mmoja ali- 
yekuwa mlevi sana ambaye alikuwa ameadhibiwa 
mara kadhaa. Mtukufu Mtume (s.a.w) aliposikia 
hivyo akasema: 

“Usimlaani, kwani naapa kwa Mwenyezi 
Mungu, najua kwamba mtu huyo anampenda 
Mwenyezi Mungu na Mtume Wake.” (Bukhari, Kitab 
al-Hudud, 5) 

Mwanafunzi mmoja wa Ramazanoglu Mah- 
mCid Sami (q.s.) baada ya kukumbwa na msongo 
mzito alikwenda kulewa na kuja mlangoni kwa 
mwalimu wake. Mtu mmoja akamfungulia mlango 
na kuanza kumshutumu: 


“Bahari ya Hu- 
ruma inapoan- 
za kupiga kwa 
nguvu, hata 
mawe hupata 
kunywa Maji 
ya Uhai. Yule 
aliyekufa miaka 
mia moja hu- 
inuka kutoka 
kahurini; 
shetani mwenye 
kulaaniwa 
hupata kuhu- 
sudiwa hata na 
mahurul ayn 
kutokana na 
uzuri wake.” 
Jalal al-Din 
Rumi 


“Una tatizo gani? Unajua hapa uko wapi?” 

Mwanafunzi akasema: 

“Je kuna mlango mwingine unaoweza kuni- 
kumbatia kwa huruma?” 

Mahmud Sami aliposikia majadiliano hayo, 
alikwenda mlangoni na kumkaribisha ndani mwa- 
nafunzi wake, akaufariji moyo wake uliovunjika. 
Kutokana na muamala mzuri wa mwalimu, mwa- 
nafunzi huyo alitubia na kuungana na safu za 
waumini wema. 

“Kuwa na uwezo wa kuwatazama viumbe kwa 
macho ya Muumba” kumeelezewa katika hadith 
ifuatayo ya Mtukufu Mtume (s.a.w): 

“Naapa kwa Allah, hamuwezi kuingia Peponi 
mpaka mhurumiane.” 






Huduma na Adabu Zake 183 


Maswahaba wakasema: 

“Ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu! Sisi wote 
ni wenye kuhurumiana.” 

Mtukufu Mtume (s.a.w) akajibu: 

“(Simaanishi) huruma ya kuhurumiana ny- 
inyi kwa nyinyi tu, bali huruma kwa viumbe wote, 
(naam) huruma kwa viumbe wote.” (Hakim, Mus- 
tadrak, IV, 185) 

Hata kama mtu atajiweka mbali kiasi gani 
na lengo la kuumbwa kwake, bado ana hadhi ya 
juu ya kuwa “mwanadamu”. Kuzama kwake ka- 
tika madhambi kwa sababu ya kutojua utukufu 
unaopatikana katika asili yake ni sawa na Jiwe 
Jeusi kuanguka kutoka kwenye ukuta wa Ka’bah 
na kuchafuka. Hata likiwa katika hali hiyo, Wais- 
lamu hawawezi kuacha kuliheshimu. Wataliinua 
na kushindana kuliweka mahali pake patukufu. 
Watakachowaza ni asili yake ya Mbinguni na tha- 
mani ya asili yake. Wanadamu ni kama Jiwe Jeusi 
lililoteremka kutoka mbinguni, na bila kuangalia 
amezama kiasi gani katika madhambi, thamani 
yake ya msingi inaendelea kuwepo. 

Kwa upande mwingine hakuna daktari 
mwenye ufanisi anayekasirishwa na mgonjwa 
wake kwa kuwa ameugua. Hata kama ameugua 
kutokana na makosa yake mwenyewe, daktari 
atalichukulia hilo kuwa linatokana na udhaifu wa 
mgonjwa wake. Na badala ya kumhoji kwa mako- 
sa yake, mara moja daktari ataanza kumpa mati- 
babu ili kupunguza maumivu ya mgonjwa wake. 
Atajichukulia kuwa mtu mwenye kuwajibika kum- 



Hali ya uwiano 
inatakiwa 
kuangaliwa vi- 
zuri. Kwa saba- 
bu, japokuwa 
Mwenyezi 
Mungu 
Mtukufu ni 
Ghafur al-, 
Rahim yaani, 
Msamehevu na 
Mrehemevu, 
lakini pia ni 
Azizun dhun- 
tiqam, yaani, 
Mwenye nguvu 
na mkali wa 
kuadhibu na 
Mwenye kulipa 
kisasi dhidi 
ya dhulma na 
uonevu. 




184 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU _ 

tibu mgonjwa wake. Sufi huwa na hisia hizo hizo za daktari, na hisia 
hizi ni kama mwokozi (buoy) wa maisha kwa wale waliopotea. 

Kumpelekea mkosaji boya la uokozi na kumuokoa asiendelee 
kuzama zaidi kwenye madhambi yake ni sababu hasa ya kupata fu- 
raha ya milele. Wosia wa Mtukufu Mtume (s.a.w) kwaAli (r.a) wakati 
wa vita vya Kharbar ni wenye kututanabahisha: 

“Ewe Ali! Naapa kwa Allah! Kama mtu mmoja ataingia katika 
Uislamu kwa mikono yako (yaani kwa sababu yako), ni bora kwako 
kuliko ngamia wekundu.’’ {BuWhah, Kitab ai-Jihad,i43) 

Ukweli huo huo umeelezwa ndani ya Aya ifuatayo: 

Ly^l LaL^I 

“...na mwenye kumuokoa mtu na mauti ni kama amewaokoa 
watu wote...” (Our’an, 5: 32) 

Hii ni imani. Lakini ukafiri ni dosari kubwa mno la hisia na fikra za 
binadamu. Kwa sababu nafasi ya kuokolewa na dhambi hii kubwa 
huwa kubwa zaidi pale yanapotumika maneno laini. Mwenyezi Mun- 
gu Mtukufu alipomtuma Nabii Musa (a.s) kwenda kwa Fir’aun kufiki- 
sha ujumbe wake alimuamrisha kutumia “gawlan layyin au maneno 
laini.” Kwa sababu mafanikio katika kuwalingania watu kwenye 
ujumbe wa Uisalmu ni amali njema ya muhimu sana ambayo ni 
daraja la kuelekea kwenye furaha ya milele, kama ilivyoelezwa 
hapo juu. Kwa hakika Mwenyezi Mungu Mtukufu aliujua ukali wa 
ukafiri wa Fir’aun. Kwa hiyo tunatakiwa kufuata muamala wa ulaini 
hata kwa makafiri wakali sana badala ya kutumia shutuma, vitisho. 



Muumini wa kweli humchukulia mkosefu kama ndege ali- 
yevunjika bawa, ambaye anahitaji kuangaliwa na kuhu- 
rumiwa. Huhisi wajibu wa kumfariji na kuiponya roho ya 
mkosefu iliyo ndani ya mahangaiko. 






Huduma na Adabu Zake 185 


hasira na vurugu. Rumi anatolea mfano wajambo 
hili katika namna nzuri: 

“Yaelewe vizuri maneno ya Mwenyezi Mun- 
gu: “Ewe Musa zungumza mbele ya Fir’aun kwa 
maneno laini. ’’ 

“Ukiweka maji ndani ya mafuta yanayochem- 
ka, utayaharibu mafiga na birika...”^^ 

Mwenyezi Mungu Mtukufu anauelezea ukweli 
huu katika Aya ifuatayo: 



“Basi ni kwa sababu ya rehema itokayo 
kwa Mwenyezi Mungu ndio umekuwa laini 
kwao. Na lau ungeli kuwa mkali, mwenye moyo 
mgumu, bila ya shaka wangeli kukimbia. Basi 
wasamehe, na waombee maghfira, na shauh- 
ana nao katika mambo. Na ukishakata shau- 
h basi mtegemee Mwenyezi Mungu. Hakika 
Mwenyezi Mungu huwapenda wanaomtege- 
mea.” (Our’an, 3: 159) 

Muamala huu unatakiwa siyo tu kutendewa 
makafiri au wakosaji bali pia ni muhimu katika 
kuamiliana na wale Waislamu wanaoishi kwa mu- 
jibu wa Uislamu lakini wakati mwingine wakawa 
wanafanya makosa. Mazungumzo makali na 
yenye kuvunja moyo yanaweza kuleta matokeo 


36. Juzuu IV, utenzi 3815 -16. 



“Isipokuwa 
atakayetubu, 
na akaamini, na 
akatenda viten- 
do vyema. Basi 
hao Mwenyezi 
Mungu 
atayabadilisha 
maovu yao 
yawe mema. 

Na Mwenyezi 
Mungu ni 
Mwenye 
kusamehe, 
Mwenye kure- 
hemu.” 

(Qur’an, 25; 70) 






186 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU 



yaliyo kinyume na matarajio, kwa sababu watu 
wanaweza hata kushindwa kuwastahimilia wazazi 
wao wenyewe. Katika hali kama hiyo hata kusema 
ukweli kunaweza kuleta athari mbaya na kukosa 
thamani na mvuto wake. Rumi anasema: 

“Baba yako anapokukaripia kwa makosa yako, 
hata yeye huonekana mbele yako kama mnyama 
mkali na mwenye kutisha...” 


“Hii ni athari ya ukatili na vitisho vya baba 
yako. Kwa maneno mengine, japokuwa onyo la 
baba yako ni kwa ajili ya manufaa yako, ukali na 
ukaripiaji wake huifanya huruma na upendo wa 
baba yako uonekane kama unyama kwako. ” 


Tunapaswa kuukumbuka upande huu wa 
saikolojia ya mwanadamu na hata kama ameza- 
ma kiasi gani katika madhambi, tunapaswa kua- 
miliana naye huku tukijua akilini mwetu thamani 
inayopatikana ndani ya asili yake. Hii ndiyo saba- 
bu Mtukufu Mtume (s.a.w) akasema: 


Kwa sababu 
mwezi hauku- 
ogopeshwa na 
haukulikimbia 
giza, ulipata 
kuangazwa na 
waridi lika- 
pata harufu 
yake tamu 
kwa sababu ya 
kuishi vizuri na 
miiba.” Jalal 
al-Din Rumi 


“Ni dhambi tosha kwa Muislamu kumdharau 
ndugu yake.” {MusWm, Kitab al-Birr, 32) 

Wakfu wa Bezmialem Valide Sultan mjini Da- 
mascus kwa ajili ya kufidia hasara inayosababish- 
wa na wafanyakazi ni dhihirisho zuri la maneno 
haya ya Mtume (s.a.w) ndani ya historia ya Uis- 
lamu. Muumini anayeifahamu adabu hii yenye 
kupendeza anatakiwa “kujielekezea maswali yeye 
mwenyewe na kuwavumilia wengine.” Kwa maa- 
na Mwenyezi Mungu Mtukufu anasema: 

“Enyi mlioamini! Jiepusheni na dhana ny- 
ingi, kwani baadhi ya dhana ni dhambi. Wala 







Huduma na Adabu Zake 187 


msipelelezane, wala msisengenyane nyinyi 
kwa nyinyi. Je! Yupo katika nyinyi anayependa 
kuila nyama ya nduguye aliyekufa? Mnalichu- 
kia hilo! Na mcheni Mwenyezi Mungu. Hakika 
Mwenyezi Mungu ni Mwenye kupokea toba, 
Mwenye kurehemu.” (Our an, 49:12) 

Katika hadith ya Mtukufu Mtume (s.a.w) im- 
eelezwa kwamba: 

“Muumini hawezi kuwa mtu anayesingizia, ku- 
iaani na kuwaonyesha watu tabia za kukirihisha.” 
(Tirmidhi, Kitab al-Birr, 48) 

Waislamu wa mfano wanaofuata misingi hii 
katika maisha yao huwa mashujaa wa maadili na 
tabia bora za Kiislamu. Hata kama Mtume (s.a.w) 
angejua kwamba mtu fulani kafanya kosa, alikuwa 
halisemi jina lake wazi wazi katika kuwaonya wen- 
gine. Badala yake alikuwa akisema: 

“Kwa nini ninawaona mkifanya hivi na hivi...”^^ 
kwa namna hii alikuwa akijielezea kuwa yeye ndi- 
ye alikuwa ameona ovu fulani. 

Adabu hii ya kutoumiza hisia za wakosaji na 
kutowadharau ni sifa ya kawaida ya wale wa- 
naouelewa vizuri Usufi; kwa sababu njia iele- 
keayo kwa Mwenyezi Mungu haipitii katika kuzi- 
vunja nyoyo, bali katika kuzifariji. Yunus Emre 
analielezea hili kwa uwazi katika tungo zifuatazo: 

Moyo ni kiti cha enzi cha Mwenyezi Mungu 
Mwenyezi Mungu hutazama moyoni 
Amekhasirika katika dunia mbiii 
Yuie anayeuvunja moyo 



“Usisahau 
mambo mawili: 
Mwenyezi Mun- 
gu na mauti. 
Sahau mambo 
mawih: mema 
yako unayowa- 
fanyia wengine 
na yale mabayo 
wanayoku- 
fanyia.” 


37. Tazama Bukhari, Manaqib, 25; Muslim, Kitab al-salat, 119. 


Luqman Hakim 




188 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU 


Ukweli wa jambo hili ni kuwa nyoyo kadhaa ambazo zilikuwa 
zimepotea kwa sababu ya muamala wa kukirihisha na wa ukali 
zimeokolewa kwa baraka ya njia hii ya kutafakari. 

Kwa mujibu wa simulizi moja, Junayd al-Baghdadi alikuwa na 
mwanafunzi. Siku moja mwanafunzi huyu alikutwa akitenda kosa. 
Alijisikia aibu mno kiasi kwamba aliyaacha makazi ya wanafunzi 
wa kiroho na akawa hakurudi tena. Baada ya muda kupita, Junayd 
al-Baghdadi alipokuwa akitembea sokoni alimuona na kumkimbilia. 
Lakini mwanafunzi alipomuona mwalimu wake, alijisikia aibu na 
akatembea haraka kumkimbia. Junayd (q.s) aliwageukia watu wal- 
iokuwa pamoja naye na kuwaambia: 

“Mnaweza kwenda, nina ndege ametoroka nyumbani” kisha 
akamfuata mwanafunzi wake. Mwanafunzi alipogundua kuwa mwal- 
imu wake anamfuata, akaanza kutembea haraka haraka. Lakini alik- 
wenda sehemu mbaya na kwa bahati mbaya akajigonga kichwani. 
Alipomuona mwalimu mbele yake, aliinamisha kichwa chake kwa 
aibu. Junayd (q.s) akasema: 

“Ewe mwanangu! Unakwenda wapi? Unamkimbia nani? Mwal- 
imu anapaswa kumsaidia mwanafunzi wake hususan katika nyakati 
ngumu kama hizi.” Kisha akamchukua mwanafunzi wake na kumpe- 
leka kwenye makazi ya wanafunzi wa kiroho. Mwanafunzi aka- 
muomba msamaha mwalimu wake na kutubu. Hali hii ni mojawapo 
ya matokeo matukufu ya ukomavu wa kiroho katika kuwaongoza 
watu kwenye njia ya kweli ya Uislamu. 

Kwa upande mwingine kuweza kwenda mbali zaidi ya kusame- 
he makosa na kulipa ubaya kwa wema na hata kuweza kumuombea 



“Usikilize ukweli huu kutoka kwenye mawaridi. Sikia 
yanachosema: Kwa nini nijisikie huzuni, kwa nini nijisikie 
udhalili kwa kuwa pamoja na mwiha; nilipata uwezo 
wangu wa kutahasamu kwa kuvumilia kuwa pamoja na 
mwiha, na kwa sahahu ya kuuvumilia, nikapata uwezo wa 
kutawanya uzuri na kueneza harufu nzuri ulimwenguni.” 

■Talal al-Din Rumi 







Huduma na Adabu Zake 189 


uongofu na mafanikio mtu ambaye amekutendea 
mabaya inapaswa kuwa tabia na sifa kuu ya Muis- 
lamu. Badala ya kuomba laana, dua ya Mtume 
(s.a.w) kuwaombea uongofu watu wa Taif wali- 
ompiga mawe ni mfano tosha wa tabia hii ya hali 
ya juu. Vilevile dua ya Mtume (s.a.w) kuwaombea 
wema watu wa Makkah ilisababisha makafiri kad- 
haa kuiona njia ya haki. 

Katika hadith moja ya Mtukufu Mtume (s.a.w), 
imeelezwa kwamba: 

‘Wema siyo kumlipa wema yule aliyekufanyia 
wema na kumlipa ubaya yule aliyekutendea 
ubaya. Wema wa kweli ni kumlipa wema yule ali- 
yekutenda ubaya.” {T\rm\dh\, Kitab al-Birr, 63) 

Kwa sababu iwapo mtu aliyetendewa wema 
ni adui huwa rafiki; iwapo yupo katikati hujongea 
karibu zaidi na upendo wake hukuwa na kuima- 
rika. Hii ndiyo sababu kwamba watu wa zama 
hizi, ambao wapo katika janga la kiroho chini ya 
mbinyo usiokuwa na huruma wa umaada, huele- 
kea kwenye mienendo ya kimaanawi na hivyo utu- 
miaji wa mbinu na njia za Kisufi katika kufikisha 
ujumbe wa Uisalmu huonekana kuwa wenye ma- 
fanikio. Leo hii Wamagharibi wengi waliouchagua 
Uislamu huvutiwa na vitabu vya Masufi wakubwa 
kama vile Mawlana Jalal al-Din Rumi na Ibn Arabi. 
Kwa maneno mengine, vitabu vinavyohusiana na 
Usufi ndiyo vitabu vya Kiislamu vinavyosomwa 
zaidi katika nchi za Magharibi. Tunahitaji mno 
moyo unaoeneza huruma kwa watu wote kama 
inavyoelezwa katika tungo zifuatazo za Rumi: 



“Isipo kuwa 
atakaye tubu, 
na akaamini, na 
akatenda viten- 
do vyema. Basi 
hao Mwenyezi 
Mungu ataya- 
badilisha maovu 
yao yawe mema. 
Na Mwenyezi 
Mungu ni 
Mwenye 
kusamehe, 
Mwenye kure- 
hemu.” 


“Njoo, njoo vyovyote ulivyo, 


(Qur’an, 25: 70) 




190 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU _ 

Haijalishi kama wewe ni kafiri, muabudu sanamu au muabudu 
moto, 

Njoo, makao yetu siyo sehemu ya kukatisha tamaa. 

Njoo, hata kama ulivunja kiapo chako mara mia moja, 

Njoo tena.” 

Katika wito huo wenye stahamala, lengo la Rumi ni kuwatam- 
bulisha wanadamu asili yao kutoka kwa Mwenyezi Mungu na ku- 
watukuza kwa Uislamu kwa kuwaokoa kutoka kwenye makosa yao. 
Vinginevyo wito wake hauna maana ya watu kuukubali Uislamu bila 
kubadilisha mtindo wa maisha yao ya awali. Lengo ni kuurekebisha 
ulimwengu wa kiroho wa mtu husika. Kitu kikivunjika, basi kinahi- 
taji kupelekwa kwa fundi. Nyoyo za walimu wa Kisufi ni sawa na 
karakana, ambapo huwasaidia watu kurekebisha makosa yao ya 
zamani. Kwa hivyo ni jambo la kawaida kwa Rumi kuelekeza wito 
wake kwa watu waliotenda makosa. 

Ni jambo la muhimu sana kuwakabili watu kwa ithaar (yaani 
kutoa kitu kumpa mtu mwenye shida hali ya kuwa wewe mwenyewe 
wakihitajia), huruma na uvumilivu hususan katika zama ambazo 
hisia za kidini zimedhoofika na watu wanatenda dhambi kulia na 
kushoto bila kuhisi wasiwasi wowote. Muamala huu utaongeza 
uwezekano wa kuwaokoa. 

Lakini, lazima tueleze kuwa uvumilivu wa kuwavumilia wakosaji 
unakomea kwenye mambo binafsi tu. Vinginevyo, makosa na ud- 
halimu wa kuvunja haki za wengine na kuvuruga amani na utulivu 
wa jamii haviwezi kusamehewa na kuvumiliwa. Aidha, inaeleweka 
kwamba wale wanaoishi katika Uislamu kwa juu juu hufadhaika pale 







Huduma na Adabu Zake 191 


wanapomuona mtu akitenda dhambi. Kwao wao, 
ni muhimu kujitenga na dhambi na kuwatenga 
watenda dhambi ili kujilinda dhidi ya athari zake 
zenye madhara; kwa sababu dhambi ni kama ki- 
pande kizuri cha muziki, kinaweza kuwavutia wale 
wanaoishi katika mghafala. Ndiyo maana kuyad- 
harau makosa ni hatari mno kwa jamii, kwa sababu 
yanaweza kusababisha watu kuzitweza sheria za 
Mwenyezi Mungu na pia yanaweza kuziambukiza 
na kuziathiri nyoyo. Kwa maneno mengine, anaye- 
takiwa kustahimiliwa ni mkosaji na siyo kosa; na 
uadui unatakiwa kuwa dhidi ya madhambi na siyo 
watendaji wa madhambi husika. 

Kwa ujumla, tunaweza kuhitimisha sehemu hii 
kwa maneno ya Mtume wetu mpendwa (s.a.w): 

“Warahisishieni watu mambo (yanayohusu 
dini), na msiyafanye kuwa magumu kwao na wap- 
eni habari njema na msiwafanye wakimbie (ku- 
ukimbia Uisiamu).” {Bukhan, Kitab al-‘llm,11) 

Mola wetu! Tupe baraka kwa kuzijaza siku 
zetu kwa hikma na kutufanya kuwa wenye up- 
endo wa kwelil Tuangazie kwa siri za dunia 
mbili! Zifanye nyoyo zetu kuwa chimbuko la 
huruma kwa viumbe wote kwa ajili ya Muumba 
wao! Yabadilishe makosa na madhambi yetu 
kwa thawabu na wema! 

Amin! 



“Ni dhambi 
tosha kwa 
Muislamu kum- 
dharau ndugu 
yake.” 


(Muslim, Kitab 
al-Birr, 32) 




192 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU 



“...na mwenye 
kumuokoa mtu 
na mauti ni kama 
amewaokoa watu 
wote...” 


Adabu na kanuni za maadili katika kutoa 
huduma 


"Huduma ya wenye upendo na malipo ya 
huduma zao ni Mwenyezi Mungu Mtukufu, 
au radhi, haraka nafadhila zake" 

Mawlana Jalal al-Din Rumi 

Kuwahudumia viumbe ni wajibu wa kijamii, 
ambao Mwenyezi Mungu Mtukufu amewataka 
waja Wake kuutekeieza. Maisha ya muumini hu- 
barikiwa na hupata maana na hadhi kwa kuwa- 
hudumia viumbe. Huduma, ambayo ni kipengeie 
kikubwa cha maadiii ya Kiisiamu, ina maana ya 
kumtafuta Mwenyezi Mungu Mtukufu na radhi 
Zake kwa kuiweka huru nafsi dhidi ya mawazo ya 
ubinafsi na kuwaeiekea viumbe kwa moyo wenye 
ithaar. Matendo yote ya huduma, yaiiyo mbaii na 
mawazo ya ubinafsi ya kupata manufaa ya kidun- 
ia na yakatendwa tu kwa ajiii ya Mwenyezi Mungu 
Mtukufu, hudhihirisha kwa matendo kiu na shauku 
ya kutaka kuwa pamoja na Moia Mtukufu. 

Kwa hiyo, huduma zote zinatakiwa 
kutekeiezwa katika namna na kiwango kamiii, 
na hiii iinaweza kufikiwa kwa kufuata kanuni 
kadhaa za kimwenendo. Kwa maneno mengine, 
juhudi katika kutekeieza huduma za kimaada na 
kimaanawi ni muhimu; na pia ni muhimu kama 
itakuwa imetekeiezwa kwa kiwango na haii gani 


(Qur’an, 5: 32) 



Huduma na Adabu Zake 193 


ya kiroho, kwa sababu baraka ya huduma fulani 
na kukubaliwa na Mwenyezi Mungu hutegemea 
mambo hayo. Ndiyo maana Masufi wameelezea 
umuhimu wa kufuata adabu na njia maalumu ka- 
tika kutoa huduma wakasema: 

“Kuwahudumia viumbe ni muhimu lakini 
adabu katika kutoa huduma ni muhimu zaidi.” 

Kwa sababu, Mwenyezi Mungu hatazami tu 
jinsi tunavyofanya jambo kwa Ikhlasi bali pia huta- 
zama ni kiwango gani cha hatua za unyoofu tulizo- 
zichunga na kuzizingatia. Ndiyo maana kwamba 
muumini ambaye ni masikini kwa mali lakini akawa 
mkarimu anaweza kupata baraka za Pepo kwa ku- 
toa tu kipande cha tende, ilhali muumini mwenye 
utajiri wa mali lakini akawa masikini wa kiroho, 
yaani mwenye kughafilika na mwenye maradhi 
katika moyo anaweza mwenye hasara siku ya ki- 
yama hata kama alitoa sadaka mali zake zote. 

Kwa hali hiyo, kukubaliwa kwa ibada zetu 
mbele ya Mwenyezi Mungu Mtukufu kunatege- 
mea kiwango cha upendo na Ikhlasi ya nyoyo 
zetu. Matendo mengi ya kidini makubwa kwa 
nje huchupa kwenda kwenye kiwango cha kazi 
bure ndani ya moyo mdogo, ilhali matendo mengi 
madogo na ya kawaida kwa nje yanaweza kuwa 
sababu ya kupata malipo makubwa na manufaa 
ya milele ndani ya moyo wenye Ikhlasi. 

Hivyo basi, suala muhimu ni hali ya hisia ya 
nyoyo zetu au mwenendo na misingi inayofuat- 
wa na nyoyo zetu katika ibada zetu. Msingi huu 
hupata umuhimu zaidi katika suala la kuwahudu- 
mia viumbe. Mtukufu Mtume (s.a.w) aliamrishwa 



“Wema sio 
kumlipa wema 
yule aliyeku- 
fanyia wema na 
kumlipa ubaya 
yule aliyeku- 
tenda ubaya. 

Wema wa 
kweli ni kum- 
lipa wema yule 
aliyekutenda 
ubaya.” 

(Tinmdhi, Kitab 
al-Birr, 63) 





194 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU 




kuswali katika Msikiti wa Quba, ambao ulikuwa 
umejengwa kwa Ikhlasi na taqwa, na akaam- 
rishwa kuuvunja msikiti wa Dhiraar uliojengwa 
na wanafiki kwa misingi ya uchochezi na maasi. 
Tunapoitazama misikiti hii, tunaona kwamba yote 
miwili kwa nje ni misikiti, lakini tukiitazama kwa 
ndani, kuna tofauti kubwa mno kati yake kama to- 
fauti ya Mashariki na Magharibi au Pepo na Moto. 
Hii ndiyo tofauti iliyopo baina ya huduma zinazo- 
tolewa na kutekelezwa kulingana na adabu za Ki- 
islamu na zile huduma zinazotekelezwa bila kuc- 
hunga adabu hizo. Hivyo basi ni muhimu kuwa na 
maarifa, kufaa, utu, tabia na shakhsia madhubuti. 
Haina faida kutarajia kupata baraka na manufaa 
kutoka katika huduma zisizokuwa na Ikhlasi na 
zenye mghafala ndani yake. 


“Muumini 
hawezi kuwa 
mtu anayesing- 
izia, kulaani na 
kuwaonyesha 
watu tabia za 
kukirihisha.” 

(Timidhi, Kitab 
al-Birr, 48) 


Mtoaji huduma hatakiwi kuwa mtu mwenye 
kiburi. Badala yake, ili kuziokoa nyoyo, anataki- 
wa kuwa Muislamu aliyejitoa kwa dhati, ambaye 
yuko tayari kutumia siyo tu mali, muda, jina na 
umashuhuri wake, bali pia kila anachokimiliki. 
Mtoaji huduma wa kweli huingia katika ada ya 
kuwa katika ukaribu wa kila aina ya mateso, huzu- 
ni, karibu na hali ya kukosa matumaini. Hutekele- 
za majukumu yake kwa upendo; ni mtu wa moyo, 
chimbuko la matumaini na imani. 

Zifuatazo ni baadhi ya tabia na kanuni za 
maadili: 

1. Kutambua umuhimu wa kutoa 
huduma: 

Awali ya yote, mtoaji huduma anatakiwa 
kutambua na kuukubali msingi wa kwanza wa 



Huduma na Adabu Zake 195 


utoaji huduma, kwamba huduma ni baraka na pia 
ni hazina. Vilevile anatakiwa kujua kuwa kuen- 
delea kwa baraka kunategemea na yeye kuwa 
mwenye shukrani kwa Mola wake Mtukufu. 

Huduma bora kuliko zote ni huduma ya i’la Ka- 
limatillah au kuliinua neno la Mwenyezi Mungu.^® 
Hii ni kazi kubwa na jukumu tukufu walilokabidhi- 
wa waumini. Qur’an Tukufu na sunnah za Mtume 
(s.a.w) ni amana za Mwenyezi Mungu Mtukufu na 
Mtume Wake kwetu sisi. Hata hivyo maswahaba 
wa Mtume (s.a.w) na watangulizi wetu wema wali- 
ibeba amana hii kwa zaidi ya miaka 1400; tuna 
wajibu wa kufanya vivyo hivyo kwa ajili ya vizazi 
vijavyo. Huduma hizi sasa zikawa mtaji wetu huko 
Akhera na viza zetu za kuingilia Peponi. 



Baba yangu Musa Topbas (q.s), ambaye ali- 
jitolea kwa dhati kuwahudumia viumbe, alielezea 
umuhimu na thamani ya huduma kama ifuatavyo: 


“Muumini anatakiwa kufanya juhudi katika ku- 
fanya mambo mema kwa Ikhlasi bila kujali udogo 
wake; kwa sababu watendaji wengi wa mambo 
mema huyapuuza yale madogo. Kwa maana hai- 
julikani ni jambo gani linalovuta baraka na radhi za 
Mwenyezi Mungu Mtukufu. 

Yapaswa kueleweka kuwa fursa ya kuwahudu- 
mia watu huwa haimuangukii kila mtu. Kuna watu 
wengl wenye uwezo wa kufanya mambo mema 


38. ria Kalimatillah: ina maana ya kulipandisha jina la 
Mwenyezi Mungu na kuufikisha ujumbe wa Uislamu unaopa- 
tikana kwa ujumla wake ndani ya Kalimat al-Tawhid, yaani 
tamko la umoja na upekee wa Mwenyezi Mungu. 


“Wema sk) 
kumlipawema 
yule aliyekufanyia 
wemanakumlipa 
ubayayuleali- 
yekutenda ubaya 
Wemawakweli 
nikumlipawema 
yule aliyekutenda 
ubaya” 

(Tmmdhi,Ki1ab 

al-Birr,63) 





196 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU 



lakini kwa sababu ya ufinyu wa muda na nafasi 
wanashindwa kutoa huduma zao kwa watu. Wale 
wanaotoa huduma wanapaswa kuukubali utoaji 
wa huduma kama baraka kutoka kwa Mwenyezi 
Mungu; waongeze staha yao na waende mbali za- 
idi kwa kuwashukuru wale wanaohudumiwa kwa 
wao ndiyo sababu yao kupata baraka hii.” 

Imam Rabbani anaelezea umuhimu na ulazi- 
ma wa kuwashukuru wale wanaohudumiwa: 

“Namna ambavyo mtu mmoja anaweza kuwa 
sababu ya ukamilifu wa watu wengine, watu wengi 
pia wanaweza kuwa sababu ya ukamilifu wa mtu 
mmoja. Ingawa mwalimu wa kiroho huwaongoza 
wanafunzi wake kwenye ukamilifu, kwa hakika 
wao huwa sababu ya ukamilifu wa mwalimu wao 
kwa kila mmoja kumuakisi mwenzake. ” 


“Wara- 

hisishieni watu 
mambo (ya- 
nayohusu dini), 
na msiyafanye 
kuwa magumu 
kwao na wapeni 
habari njema 
na msiwa- 
fanye wakimbie 
(kuukimbia 
Uislamu).” 

(Bukhari, Kitab 
al-Tlm,ll) 


Tunapaswa kutambua baraka za Mwenyezi 
Mungu Mtukufu juu yetu na kufanya juhudi ya kuz- 
itumia katika njia Yake. Hii ni ishara ya ukweli wa 
imani zetu. Hili limeelezwa ndani ya Aya ifuatayo: 

“Hakika Waumini ni wale waliomuamini 
Mwenyezi Mungu na Mtume wake tena wasi- 
tie shaka kabisa, na wakapigana Jihadi katika 
Njia ya Mwenyezi Mungu kwa mali yao na nafsi 
zao. Hao ndio wakweli.” (Our an, 49:15) 

Kwa upande mwingine, viwango vya wajibu 
vinavyotakiwa kutolewa kama Zaka katika mali 
vimeelezwa katika vyanzo mbalimbali vya Uisla- 
mu. Kwa hali hiyo, mtu anayetoa zaka yake ana- 
kuwa ametekeleza wajibu anaotakiwa kuutekele- 
za kulingana na mali yake. Lakini, kwa kuwa 




Huduma na Adabu Zake 197 


haiwezekani kupambanua viwango vya chini vya 
vipawa vingine tuiivyopewa na Mwenyezi Mungu 
Mtukufu, tunatakiwa kujitoiea kwa dhati kufanya 
kazi katika njia ya Mwenyezi Mungu kwa kadri tu- 
wezavyo mpaka mwisho wa pumzi yetu; ingawa 
hiii haiijuiikani kwetu, iinajuiikana kwa Mwenyezi 
Mungu Mtukufu, kitu ambacho ndiyo maana tu- 
naiazimika kufanya juhudi kubwa katika kuwa- 
saidia na kuwahudumia wengine. 

Moia wetu Mtukufu anasema: “Mwenyezi 
Mungu haikalifishi nafsi yoyote ila kwa kadiri 
ya iwezavyo...” (Our’an, 2:286). Ndiyo maana muu- 
mini anatakiwa kutoridhika na huduma azitoazo 
na ajitahidi kuendeiea kutafuta njia mpya za ku- 
tenda mema. Mojawapo ya mifano bora ya mai- 
sha ya namna hii ni maisha ya Swahaba Abdul- 
lah bin Maktum (r.a). Kwa kuwa alikuwa kipofu, 
alisamehewa kushiriki vita mbalimbali. Lakini, ali- 
jiunga na jeshi katika vita vya Oadisiyah akidhani 
kuwa ataweza hata kushika bendera. Hii ni ishara 
ya kuguswa kwa kuhusu kiwango cha chini cha 
huduma anachopaswa kukifanya ili apate radhi za 
Mwenyezi Mungu Mtukufu. 

Muumini hapaswi kuangukia katika mvunjiko 
wa moyo na mghafala kwa kudhani kuwa yeye ni 
dhaifu au kwamba hawezi kufanya jambo. Hatak- 
iwi kuwaza hata kidogo kuwa huduma zake katika 
njia ya Mwenyezi Mungu zimefikia kikomo. Ana- 
takiwa kuishi na msisimko endelevu wa kutenda 
mema mpaka wakati wa kuvuta pumzi yake ya 
mwisho. 




Kuwahudu- 
mia viumbe 
ni wajibu wa 
kijamii, ambao 
Mwenyezi 
Mungu Mtuku- 
fu amewataka 
waja Wake ku- 
utekeleza. Mai- 
siha ya muumini 
hubarikiwa na 
hupata maana 
na hadhi kwa 
kuwahudumia 
viumbe. 



198 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU _ 

Kwa mujibu wa Aya ifuatayo, kila muumini anatakiwa kujua ma- 
hitaji ya kuwahudumia wengine madamu ana uwezo wa kufunga na 
kufungua macho yake. 

“Na muabudu Mola wako Mlezi mpaka ikufikie Yakini.” 

(Our’an, 15: 99) 

Tukio lifuatalo linaonyesha hatua tunazotakiwa kuzifuata katika 
suala hili. 

Baada ya vita vya Uhud, Mtukufu Mtume (s.a.w) alitoa agizo 
kuwa mashahidi na majeruhi wa vita wakusanywe. Aliguswa kwa 
namna maalum na hali ya Sa’d bin Rabi’ (r.a). Mtume (s.a.w) akam- 
tuma swahaba mmoja kwenda katika uwanja wa vita kumtafuta, laki- 
ni kadri alivyojaribu, hakuweza kumpata Sa’d (r.a) na kila alipomuita 
hakupata kuitikiwa. Mwishowe kwa tumaini la mwisho akaita: 

“Ewe Sa’d! Mtume ameniagiza na kunitaka nikutafute kama upo 
miongoni mwa mashahidi au majeruhi.” 

Sa’d alikuwa akivuta pumzi zake za mwisho lakini aliposikia jina 
la Mtume (s.a.w), alikusanya nguvu zake zote na kusema: 

“Sasa hivi nipo miongoni mwa mashahidi.” Swahaba huyo 
akamkimbilia Sa’d, ambaye alikuwa na majeraha mengi, na kumsi- 
kia akisema kwa taabu: 

“Wallah! Usipomlinda Mtume (s.a.w) dhidi ya maadui zake na 
ukaruhusu aumizwe hali ya kuwa una nguvu za kufungua macho 



"Muumini anatakiwa kufanya juhudi katika kufanya 
mambo mema kwa ikhlasi bila kujali udogo wake; kwa 
sabahu watendaji wengi wa mambo mema huyapuuza yale 
madogo. Kwa maana haijulikani ni jambo gani linalovuta 
baraka na radhi za Mwenyezi Mungu Mtukufu.” 

Musa Topbash (q.s) 



Huduma na Adabu Zake 199 


yako, hutokuwa na udhuru wowote mbele ya 
Mwenyezi Mungu Mtukufu.”^® Haya ndiyo yaliy- 
okuwa maneno ya mwisho ya Sa’d (r.a). 

Khalid bin Walid (r.a) alipokuwa katika dakika 
za mwisho za uhai wake, alisema: 

“Masikitiko yaliyoje kwa shujaa aliyepambana 
maisha yake yote katika njia ya Mwenyezi Mungu 
kufa kitandani kama mtu dhaifu. Niinueni ili nife 
angalau nikiwa nimeegemea upanga wangu.” 
Maneno haya yanaonyesha uelewa wake wa kina 
wa jukumu na wajibu wake kwa Uislamu. 

Hisia na mawazo haya tunaweza kuyapanua 
kwenda kwenye nyanja zote za utoaji huduma 
katika njia ya Mwenyezi Mungu. Kila muumini 
anayejitolea kwa dhati kuwahudumia viumbe wa 
Mwenyezi Mungu analazimika kuchukua fungu 
lake katika hisia na mawazo haya na kuyafanya 
kuwa kipimo kikuu cha maisha yake. Anatakiwa 
kujua ukubwa wa wajibu wake na matokeo yake 
iwapo ataacha kuutumikia Uislamu hali ya kuwa 
ana nguvu na uwezo wa kutoa khidma. 

Mitume na marafiki wa Mwenyezi Mungu 
walifikia daraja hii kwa kuwahudumia viumbe wa 
Mwenyezi Mungu hata walipokuwa katika vita 
vyao vya mauti. Wenye busara pekee ndiyo wa- 
naoweza kuutumia mfano huu kuelewa umuhimu 
unaopatikana katika kuwahudumia watu. 



“Kuna watu 
wengi wenye 
uwezo wa ku- 
fanya mambo 
mema lakini 
kwa sababu 
ya ufinyu wa 
muda na nafasi 
wanashindwa 
kutoa huduma 
zao kwa watu. 
Wale wanaotoa 
huduma wana- 
paswa kuuku- 
bali utoaji wa 
huduma kama 
baraka kutoka 
kwa Mwenyezi 
Mungu; 
waongeze staha 
yao na waende 
mbali zaidi kwa 
kuwashukuru 
wale wanao- 
hudumiwa 
kwa wao ndio 
sababu yao 
kupata baraka 
hii.” 


39. Tazama: Ibn Abd al-Barr, Istl’ab, II, uk. 590. 


Musa Topbash 
(q.s) 





200 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU 



“Hakika Wau- 
mini ni wale 
walio muamini 
Mwenyezi 
Mungu na 
Mtume wake 
tena wasitie 
shaka kabisa, 
na wakapi- 
gana Jihadi 
katika Njia ya 
Mwenyezi 
Mungu kwa 
mali yao na 
nafsi zao. Hao 
ndio wakweli.” 

(Qur’an, 49: 15) 


2. Kuupamba moyo kwa sifa na tabia za 
kiroho: 

Nyoyo za wale wanaowahudumia watu zina- 
paswa kujazwa hali ya kiroho na nuru. Ustawi wa 
roho zetu hupatikana tu kwa virutubisho vya ki- 
roho. Matokeo ya ukomavu huu ni kuwa, maarifa, 
wepesi wa kung’amua na hisia zetu vitaongezeka. 
Kama Bahauddin Nagshiband, Aziz Mahmud Hu- 
dayi, Ghazali, Mawlana Jalal al-Din Rumi na ma- 
rafiki wengine wa Mwenyezi Mungu wasingeonge- 
za maarifa ya kiroho kwenye elimu yao ya nje, 
wasingeweza kufikia daraja hii waliyonayo katika 
anga za nyoyo zetu kama nyota ya Thurayya. 

Kwa kuwa marafiki hawa wa Mwenyezi Mun- 
gu waliyatazama mambo yote ya kidunia kutoka 
katika madirisha ya nyoyo zao kwa macho ya up- 
endo, waliweza kuwa muongozo kwa jamii yao 
wenyewe na kwa wale wote waliokuwa wakitafuta 
muongozo. Hata Masultan waliogundua siri za 
elimu na sayansi, mantiki na akili walipata hesh- 
ima ya ishara za upendo wa Mwenyezi Mungu. 
Kwa kweli, ishara hizi ziliwasaidia kupata upendo 
wa Mwenyezi Mungu. 

Japokuwa viwiliwili vya marafiki hawa wa 
Mwenyezi Mungu vimo chini ya ardhi kwa mamia 
ya miaka, kazi zao za kiroho na utukufu zimeen- 
delea kuwa hai, na wataendelea kuwa hai kwa 
kazi hizi, na huduma walizozitoa kwa wanadamu. 

Lengo mojawapo muhimu sana la huduma ni 
kuwaongoza watu kwenye njia ya kweli ya Uisla- 
mu, na mafanikio ya lengo hili yanategemea hali 
ya kiroho inayopatikana katika muongozo huo wa 
kiroho. Kadri tunavyoutekeleza Uislamu katika 




Huduma na Adabu Zake 201 


maisha yetu, ndivyo tunavyozidi kuwaathiri wale 
wanaotuzunguka. Moyo ni dirisha linalofunguka 
kuelekea kwenye siri za Kimungu. Kwa wale wa- 
naotumia dirisha hili kwa busara, watashuhudia 
hali ya umilele. Kuingia katika kiunzi cha kuwa 
pamoja na Mwenyezi Mungu humfanya mja awe 
msafiri wa umilele. 

Tunapoyachunguza maisha ya Mtume wetu 
mpendwa (s.a.w), tunagundua kuwa wahy (ufun- 
uo) ulianza kuteremshwa ndani ya moyo wake. 
Hili limeelezwa katika Aya kama ifuatavyo: 

“Na bila ya shaka hii ni Uteremsho wa Mola 
Mlezi wa walimwengu wote. Ameuteremsha 
Roho muaminifu, juu ya moyo wako, ili uwe 
katika Waonyaji, kwa lugha ya Kiarabu iliyo 
wazi.” (Our’an, 26: 192-195) 



Our’an hii kuteremshwa katika moyo wa 
Mtume (s.a.w) ilichangia kwenye tabia na mwenen- 
do wake kuwa mfano hai wa Qur’an. Maswahaba 
waliistaajabia nuru hii katika mwenendo na sha- 
khsia yake na wakapata mwenendo na shakhsia 
yao ya Kiislamu kutoka katika moyo wa Mtume 
(s.a.w). Watu hao waliobarikiwa, ambao kabla ya 
kuingia katika Uislamu walikuwa wakiishi maisha 
ya kinyama, walipata ukamilifu katika mwenen- 
do baada ya kupata nuru iliyotoka katika moyo 
wa Mtume (s.a.w). Kwa hiyo wakawa “vilele vya 
ubora’’ katika historia. Waumini wenye lengo la 
kutoa khidma katika njia ielekeayo kwa Mwenye- 
zi Mungu Mtukufu wanapaswa kuiga maisha ya 
Maswahaba, wapate hisa zao kutoka katika siri 
hii adhimu na wajitahidi kuzijaza nyoyo zao kwa 
faydh ya Qur’an au nguvu ya kiroho. 


“Wallah! 
Usipomlinda 
Mtume (s.a.w) 
dhidi ya 
maadui zake 
na ukaruhusu 
aumizwe hali 
ya kuwa una 
nguvu za ku- 
fungua macho 
yako, hutokuwa 
na udhuru 
wowote mhele 
ya Mwenyezi 
Mungu 
Mtukufu.” Sa’d 
h. Rahi’ (r.a) 



202 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU 



Kuwahudumia wengine bila kuwa na moyo 
wenye nuru ni kama kumwaga ndoo ya maji 
jangwani. Mbegu inayopandwa katika ardhi kavu 
lazima itakuwa chakula cha panya. Ndiyo maa- 
na watoaji wa huduma wanapaswa kuwa makini 
kuhusu chakula chao cha kiroho. Wanapaswa ku- 
toa kipaumbele kwenye hali ya kiroho katika ibada 
zao; na ithaar, nia njema na mvuto katika adabu 
na miamala yao. Wanatakiwa kufikia ukomavu 
wa kiroho. Kufikia hali hiyo ya kiroho kutamfanya 
mja afikie upendo wa Kimungu. Mtukufu Mtume 
(s.a.w) anasema: 


“...Mwenyezi Mungu humpenda mja anaye- 
muogopa Mwenyezi Mungu, aiiyetajih wa moyo, 
anayejificha (na macho ya watu) na anayejishughuii- 
sha na kuitakasa nafsiyake.” [MusWm, Kitab ai-Zuhd,ii) 


“Na bila ya 
shaka hii ni 
Uteremsho wa 
Mola Mlezi wa 
walimwengu 
wote. Ameu- 
teremsha Roho 
muaminifu, juu 
ya moyo wako, 
ili uwe katika 
Waonyaji, kwa 
ulimi wa Kiara- 
bu ulio wazi.” 

(Qur’an 26: 
192-195) 


Nyoyo za wale wanaowahudumia wengine 
zinatakiwa kuwa kama ardhi yenye rutuba. Kila 
kiumbe hai hutembea juu yake na kuacha uchafu 
wake. Lakini ardhi huusafisha uchafu wote huu 
na kisha hutoa aina mbalimbali za mimea ku- 
walisha viumbe wanaozagaa juu yake. Moyo wa 
mtoaji wa huduma unatakiwa kuwa kama ardhi; 
uzuri na wema wote katika moyo wake unapaswa 
kuonekana katika matendo na huduma zake ana- 
zozitoa. Ili kufikia hali hii, misingi minne ifuatayo 
inatakiwa kudumishwa: 

a. Moyo kuwa pamoja na Mwenyezi 

Mungu daima: 

Qur’an Tukufu inasema kuwa: 




Huduma na Adabu Zake 203 


“Ambao humkumbuka Mwenyezi Mungu 
wakiwa wima na wakikaa kitako na wakilala, na 
hufikiri kuumbwa mbingu na ardhi, wakisema: 
Mola wetu Mlezi! Hukuviumba hivi bure. Sub- 
hanaka, Umetakasika! Basi tukinge na adhabu 
ya Moto. Mola wetu Mlezi! Hakika unayemtia 
Motoni umemhizi; na waliodhulumu hawana 
wasaidizi.” (Our’an, 3: 191-192) 

“Wale walioamini na zikatua nyoyo zao kwa 
kumkumbuka Mwenyezi Mungu. Hakika kwa 
kumkumbuka Mwenyezi Mungu ndio nyoyo 
hutua!” (Qur’an, 13: 28) 

Kumkumbuka na kumdhukuru Mwenyezi 
Mungu hakuna maana ya kusoma tu neno “Allah”, 
bali ni kuwa katika hali ya “kumtambua Mwenyezi 
Mungu.” Ni katika njia hii pekee ndipo nyoyo zi- 
napoweza kupata utulivu, kwa sababu ndiyo njia 
pekee ya kufika kwenye hali ya kuwa karibu na 
Mwenyezi Mungu. 

Pindi Maiyyat al-llahiyyah (au utambuzi wa 
kuwa pamoja na Mwenyezi Mungu muda wote) 
inapochukua nafasi yake ndani ya nyoyo za wale 
wanaowahudumia viumbe wa Mwenyezi Mungu, 
shida na tabu zote hulainika mbele yao na kupata 
nguvu ya kuendelea kutoa huduma. Huduma zi- 
nazofanywa kwa juhudi na bidii huwa zenye athari 
na kumfurahisha anayeitekeleza huduma husika. 
Moyo unatakiwa kutakaswa dhidi ya mapenzi ya 
kupenda kitu chochote isipokuwa Mwenyezi Mun- 
gu na unatakiwa kujazwa upendo wa Kimungu. 
Ibn Arabi anasimulia Hadithul Qudsi ifuatayo ka- 
tika kitabu chake cha Mishkat al-Anwar: 



“Masikitiko 
yali^oje kwa shujaa 
aliyq)ambana 
maishayakeyote 
katikanjiaya 
Mwa^'eri Mungu 
kufakitandani 
kamamtudhaifu. 
Niinuaiiilinife 
angalaunikiwa 
nimeegemeaup- 
ai^wangu” 

Khalidb.Walid 

(ra) 






204 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU 



“...Mwenyezi 

Mungu 

humpenda mja 
anayemuogopa 
Mwenyezi 
Mungu, aliye 
tajiri wa moyo, 
anayejificha (na 
macho ya watu) 
na anayejishu- 
ghulisha na 
kuitakasa nafsi 
yake.” 

(Muslim, Kitah 
al-Zuhd,ll) 


“Ewe mwanadamu! Nilikuumba kwa ajili Yan- 
gu na nikaviumba vitu kwa ajili yako. Usiiharibu 
nafsiyako kwa vitu nilivyoviumba kwa ajili yako.”''° 

b. Kuujaza moyo mapenzi ya kumpenda 

Mwenyezi Mungu na Mtume Wake: 

Upendo katika kutoa huduma ni mwanzo wa 
maendeleo na ustawi wa kiroho. Kwa kweli huu 
ni mwanzo wa kila kitu. Moyo huanza maendeleo 
yake ya kiroho na kuonyesha uzuri wake baada 
ya kuufikia upendo katika kutoa huduma. 

Mapenzi ya kumpenda Mwenyezi Mungu na 
Mtume Wake yanatakiwa kuwa makubwa zaidi 
kuliko mapenzi ya chochote katika maisha yetu. 
Imeelezwa katika Aya zifuatazo: 

“...walioamini wanampenda Mwenyezi 
Mungu zaidi sana...” (Ouran, 2:165) 

“Sema: Ikiwa baba zenu, na wanenu, na 
ndugu zenu, na wake zenu, na jamaa zenu, na 
mali mliyoyachuma, na biashara mnazoogopa 
kuharibika, na majumba mnayo yapenda, ni vi- 
penzi zaidi kwenu kuliko Mwenyezi Mungu na 
Mtume wake na Jihadi katika NJia yake, basi 
ngojeni mpaka Mwenyezi Mungu alete amri 
yake. Na Mwenyezi Mungu hawaongoi watu 
wapotOVU.” (Our’an, 9: 24) 

Moyo ukijazwa upendo wa kumpenda 
Mwenyezi Mungu na Mtume Wake, basi uzuri 
wote utaakisi katika nafsi zetu. Mwenyezi Mungu 
na Mtume Wake hawawezi kujulikana kutoka ka- 


40. Mishkat al-Anwar-(Nurlar Hazinesi), uk. 126-27. 




Huduma na Adabu Zake 205 


tika vitabu bali wanaweza kujulikana kwa upendo 
katika nyoyo. Mpendaji humstaajabia na kumuiga 
mpenzi wake kulingana na kiwango cha upen- 
do wake; kwa sababu upendo ni kama mkondo 
wa umeme unaoziunganisha nyoyo mbili. Yule 
anayependwa kamwe hatengani na moyo wa 
mpenziwe, na akili ya mpenzi daima huendelea 
kushughulishwa na yule anayempenda. Hutoa kila 
alichonacho, hata ikiwezekana kutoa nafsi yake 
kwa ajili ya mpendwa wake. Hivyo, ili tumpende 
Mtume wa Mwenyezi Mungu (s.a.w) na kuwa 
wenye kustahili upendo wake, daima tunatakiwa 
kuendelea kumtakia rehema (salawat) ili nyoyo 
zetu zifungamane naye. 


Kadri moyo unavyopata nuru kutoka kwa 
Mtume wa Mwenyezi Mungu (s.a.w) ndivyo una- 
vyopata ukamilifu. Katika Aya Mwenyezi Mungu 
Mtukufu anamsifu Mtume Wake na kusema: 


Ij <iul (1)1 

I j-o-L-oj 1 j-Ls^ IjJLal ^jjAjl 


“Hakika Mwenyezi Mungu na Malaika wake 
wanamsalia Nabii. Enyi mlioamini! Msalieni na 
mumsalimu kwa salamu.” (Qur an, 33: 56) 


Aya nyingine inasema: 

“Hakika nyinyi mnayo ruwaza njema kwa 
Mtume wa Mwenyezi Mungu kwa anaye mtaraji 
Mwenyezi Mungu na Siku ya Mwisho, na akam- 
kumbuka Mwenyezi Mungu sana.” (Ouran, 33: 21) 



Nyoyo za wale 
wanaowahudu- 
mia wengine zi- 
natakiwa kuwa 
kama ardhi 
yenye rutuba. 
Kila kiumbe 
hai hutembea 
juu yake na 
kuacha uchafu 
wake. Lakini 
ardhi huusafi- 
sha uchafu wote 
huu na kisha 
hutoa aina 
mbalimbali 
za mimea ku- 
walisha viumbe 


Kilele cha mfano hai wa Aya hizi tunauona 
katika maisha ya Maswahaba. Wale waliofika 


wanaozagaa 
juu yake. 




206 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU _ 

kwenye chemchem ya kumpenda Mwenyezi Mungu na Mtume 
Wake wataishi kama watu watukufu katika jamii ya Kiisiamu mpaka 
siku ya Kiyama na watakumbukwa kwa dua na rehema. ifuatayo ni 
mifano miwiii katika mifano kadhaa ya waie wanaompenda Mtume 
wa Mwenyezi Mungu: 

Mtume (s.a.w) aiikuwa na utaratibu wa kutuma waiimu kwenda 
kwenye makabiia yaiiyo jirani na mji wa Madinah kwa kazi ya ku- 
fikisha ujumbe wa Uisiamu. Lakini, baadhi ya waiimu waiifanyiwa 
hiyana na makabiia hayo. Tukio mojawapo ni “Tukio ia Raji’” am- 
baio iiiitokea katika eneo ia Raji’. 

Baadhi ya watu wa makabiia ya Adai na Qara waiikwenda Madi- 
nah na kumuomba Mtume (s.a.w) awatumie waiimu watakaoweza 
kuwafundisha watu wa makabiia yao kuhusu Uisiamu. Ombi iao 
iiiikubaiiwa na Maswahaba wapatao kumi wakatumwa pamoja na 
watu hao. Kundi hiio iiiipofika katika eneo ia Raji’waiikutana na watu 
mia mbiii wenye siiaha waiiokuwa wamewawekea mtego. Khubaib 
na Zaid bin Adathna (r.a) waiitekwa, huku wengine wakiuawa kisha- 
hidi. Kisha wakauzwa kwa washirikina wa Makkah. 

Baadaye maswahaba hawa wawiii waiiuawa. Wakati wa ku- 
uawa, Zayd (r.a) aiiuiizwa: 

“Je usingependa kuachiwa huru na Muhammad (s.a.w) akapata 
adhabu hii badaia yako? Je usingependa kuona ukiwa nyumbani 
umepumzika kwa raha na badaia yako akauawa yeye?” 

Zayd (r.a) aiitazama kwa kumsikitikia Abu Sufyan na kujibu: 


“...walioamini wanampenda Mwenyezi Mungu zaidi sana...” 
(Qur’an, 2: 165) 






Huduma na Adabu Zake 207 


“Wallah! Siwezi kuona kuwa na raha mwiba 
uchome unyayo wa Muhammad (s.a.w) kwa ghar- 
ama ya mimi kukaa nyumbani na familia yangu.” 

Abu Sufyan alishangazwa sana na jawabu 
hili akawaambia wenzake: “Tazameni, upendo 
wa Maswahaba kwa Muhammad (s.a.w) hayana 
kifani na hayajawhi kutokea. Kamwe sijawahi ku- 
muona mtu anayempenda mwenzake kama ilivyo 
kwa wafuasi wa Muhammad.” 

Kisha wakaenda kwa Khubaib (r.a) na 
kumwambia kuwa wangemuacha huru kama an- 
geachana na dini yake. Wote Khubaib na Zayd 
(r.a) wakasema: “Hata kama mngetupatia dunia 
yote, hatuwezi kuiacha dini yetu.” 

Khubaib alikuwa na ombi moja kabla ya ku- 
uawa. Alitaka kutuma salamu zake kwa Mtume 
(s.a.w). Lakini atamtuma nani? Hapakuwepo na 
Muislamu mahali hapo. Akainyanyua mikono yake 
na kuanza kuomba: 

“Ewe Mwenyezi Mungu! Hakuna mtu hapa wa 
kupeleka salamu zangu kwa Mtume Wako (s.a.w). 
Tafadhali nipelekee salamu zangu kwake.” 

Wakati huo Mtume (s.a.w) alikuwa amekaa 
pamoja na maswahaba wake mjini Madinah akai- 
tikia salamu na kusema: “wa alayhi al-Salaam au 
amani na salamu ziwe juu yake.” Maswahaba wal- 
iokuwa hapo wakashangaa na kuuliza: 

“Ewe Mtume waAllah! Ni salamu ya nani hiyo 
uliyoitikia?” Mtume (s.a.w) akasema: 

“Ni salamu ya ndugu yenu Khubaib” 



“Ambao 
humkum- 
buka Mwenyezi 
Mungu wak- 
iwa wima na 
wakikaa kitako 
na wakilala, na 
hufikiri kuum- 
bwa mbingu na 
ardhi, wakise- 
ma: Mola wetu 
Mlezi! Hukuvi- 
umba hivi bure. 
Subhanaka, 
Umetakasika! 
Basi tukinge 
na adhabu ya 
Moto. Mola 
wetu Mlezi! 
Hakika unaye 
mtia Motoni 
umemhizi; na 


walio dhulumu 
hawana wa- 
saidizi.” 


(Qur’an, 3; 191- 
192) 






208 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU 



Hatimaye makafiri waiiwatesa sana maswa- 
haba hao wawiii na kuwaua. Wakati wa kufa kwake, 
Khubib aiikuwa akisema maneno yafuatayo: 

“Madamu ninakufa katika Uisiamu, sijaii 
kwamba ninakufa vipi...”''^ 

Viieviie kwa sababu ya mapenzi yao kwa 
Mtume (s.a.w), maswahaba vijana waiikuwa wak- 
ishindana kupeieka barua za Mtume (s.a.w) kwa 
viongozi wa nchi za kigeni. Waiijitoiea kufanya 
kazi hiyo biia kutoa udhuru wowote. Waiipita ka- 
tika miiima mirefu, wakapita katika majangwa na 
kiia aina ya tabu na kupeieka barua za Mtume wa 
Aiiah kwa wafaime mbaiimbaii wa Arabia. Hata 
wakiwa mbeie ya kifo, waiizisoma barua za Mtume 
(s.a.w) na kuonyesha upendo wao usio na kikomo 
wa mapenzi yao kwa Mtume (s.a.w). 


“Wale walio 
amini na zikat- 
ua nyoyo zao 
kwa kumkum- 
buka Mwenyezi 
Mungu. Hakika 
kwa kumkum- 
buka Mwenyezi 
Mungu ndio 
nyoyo hutua!” 


Hiki ni kiwango cha mapenzi na ujasiri wa 
Maswahaba. Huku picha za maisha yao zikitus- 
taajabisha, waie wanaompenda Mwenyezi Mungu 
na Mtume Wake kamwe hawakuingiwa na hofu. 
Kuzipamba nyoyo zao kwa upendo wa kumpenda 
Mtume yatakuwa matunda yenye baraka ya hu- 
duma yao tukufu. 


c. Kuujaza moyo mapenzi ya kuwapenda 
Waislamu: 

Paiipo na udugu, pana huruma na upendo. 
Muumini asipowatakia wenzake kiia anachoita- 


(Qur’an, 13: 28) 


41. Tazama: Bukhari, Maghazi, 10; \A^qidi, Maghazi, uk. 280-81. 








Huduma na Adabu Zake 209 


kia nafsi yake, imani yake haiwi kamili. Mwenyezi 
Mungu Mtukufu anasema: 

“Hakika Waumini ni ndugu, basi patanish- 
eni baina ya ndugu zenu, na mcheni Mwenyezi 
Mungu ili mrehemewe.” (Qur an, 49:10) 

Mtume wa Mwenyezi Mungu anasema katika 
mojawapo ya maneno yake: 

“Hakika hamtoingia peponi mpaka muamini 
na hamtoamini mpaka mpendane. Je nikujuiisheni 
kitu ambacho, mkikifanya, mtapendana: peaneni 
saiamu miongoni mwenu (yaani jengeni mazoea 
ya kutoieana saiamu) kwa kusema as-saiaamu 
aiaykum.” {MusWm, Kitab al-lman, 93) 

Vile vile katika hadith nyingine imeelezwa 
kuwa: 

“Mtume aiisema, “Mwenyezi Mungu atawapa 
kivuii watu saba, katika siku ambayo hapatoku- 
wepo na kivuii isipokuwa kivuii Chake. (Watu hao 
saba ni) mtawaia mwadiiifu, kijana aiiyekuiia ka- 
tika ibada ya Mwenyezi Mungu (yaani kumuabudu 
Mwenyezi Mungu kwa ikhiasi tokea utotoni), mtu 
ambaye moyo wake umeshikamana na msikiti 
(yaani huswaii swaia za wajibu msikitini katika 
jamaa”, watu wawiii waiiopendana kwa ajiii ya 
Mwenyezi Mungu tu na hukutana na kuachana 
kwa ajiii ya Mwenyezi Mungu tu, mtu anayekataa 
wito wa mwanamke mshawishi kwa ajiii ya ku- 
fanya jimai ya haramu na kusema: Ninamuogopa 
Aiiah, mtu anayetoa sadaka kwa siri sana kiasi 
kwamba mkono wa kushoto haujui kiiichotoiewa 
na mkono wa kuiia(yaani hakuna anayejua kuwa 



Upendo katika 
kutoa huduma 
ni mwanzo wa 
maendeleo na 
ustawi wa kiro- 
ho. Kwa kweli 
huu ni mwanzo 
wa kila kitu. 
Moyo huanza 
maendeleo 
yake ya kiroho 
na kuonyesha 
uzuri wake 
baada ya kuu- 
fikia upendo 
katika kutoa 
.huduma 



210 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU 



“Hakika nyinyi 
mnayo ru- 
waza njema 
kwa Mtume 
wa Mwenyezi 
Mungu kwa 
anaye mtaraji 
Mwenyezi 
Mungu na Siku 
ya Mwisho, 
na akamkum- 
buka Mwenyezi 
Mungu sana.” 

(Qur’an, 33: 21) 


ametoa sadaka kiasi gani), na mtu anayemkum- 
buka Mwenyezi Mungua katika faragha na kisha 
machozi yakamiminika machoni mwake. ” {Bukhah, 
Kitab al-Adhan, 36) 

Katika Hadithul-Qudsi, Mwenyezi Mungu 
Mtukufu anasema: 

“Upendo wangu umeandikwa kwa wale wa- 
naopenda kwa ajili Yangu; kwa wale wanaopea- 
na zawadi kwa ajili Yangu; kwa ajili ya wale wa- 
naoaminlana na kuwa marafiki kwa ajili Yangu; 
kwa wale wanaowatembelea ndugu na kutembe- 
leana wao kwa wao kwa ajill Yangu.” (Ahmad bin 
Hanbal, Musnad.V, 229) 

Vilevile Mtume wa Allah anasimulia kisa ki- 
fuatacho kuhusu udugu na upendo: 

“Mtu mmoja alimtembea ndugu yake katika 
mji mwingine na Mwenyezi Mungu akamtuma 
malaika kwenda kumsubiri njiana na alipokutana 
naye akamuuliza: Unakwenda wapi? Akasema: 
Ninakusudia kwenda kwa ndugu yangu anayeishi 
katika mji huu. Akasema: Unamfanyia wema wow- 
ote (unaokusudia akulipe?) Akasema: Hapana, 
ninamtembelea kwa sababu tu nampenda kwa aji- 
li ya Mwenyezi Mungu Mtukufu. Hapo akamwam- 
bia: Mimi ni mjumbe kutoka kwa Mwenyezi Mun- 
gu: (nimekuja kukwambia) kwamba Mwenyezi 
Mungu anakupenda kwa kuwa unampenda (kwa 
ajili Yake)” (Muslim, Kitab al-Birr, 46; Ahmad bin Hanbal, 
Musnad, II, 292) 

Watu wanaotoa huduma wakipenda, itaonge- 
za nguvu zao na watatengeneza uwanja wenye 






Huduma na Adabu Zake 211 


baraka kwa ajili ya huduma zao kwa sababu ita- 
wapatia umadhubuti. Panapokuwa na upendo 
hakuna magumu yanayoweza kushindikana. 
Mwenyezi Mungu anawasifu waumini wanaosi- 
mama bega kwa bega na kufanya kazi pamoja: 

“Kwa hakika Mwenyezi Mungu anawap- 
enda wanao pigana katika Njia yake kwa safu 
kama Jengo lilio kamatana.” (Our an, 61:4) 

Historia imeshuhudia ushindi mwingi wa wa- 
najeshi waliosimama pamoja kwa upendo na 
imani. Mojawapo ya shuhuda za hivi karibuni ni 
Vita vya Dardanelles. Jeshi letu ambalo kimaada 
lilikuwa dhaifu lakini kimaanawi likawa imara lilipa- 
ta ushindi wa kihistoria. Hata maadui walilazimika 
kukiri kuwa jeshi la Kiuthmaniyya lilipata msaada 
kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Jenerali wa Kiinge- 
reza bwana Hamilton alisema: 



“Tulishindwa kwa nguvu ya kiroho ya jeshi la 
Kituruki siyo nguvu za kimaada. Tuliona viumbe 
kadhaa wakishuka kutoka mawinguni.” 


Huu ulikuwa ushuhuda wa Aya iliyotangulia 
hapo juu; kwa sababu kwa wanajeshi hao kufa 
kishahidi ilikuwa ni furaha kubwa mno, na kuishi 
kama veterani wa vita ilikuwa ni heshima. Kila 
mmoja wao alikuwa kama umma wote. Walika- 
biliana na adui katika Vita vya Dardanelles kwa 
moyo wa umma wote wa Kiislamu. 

Mwenyezi Mungu Mtukufu amekataza sifa na 
tabia mbaya kama vile kudhihaki, kusengenya, 
kujadili mambo yasiyo na msingi na kutuhumi- 
ana kwa sababu mambo hayo hubomoa hisia za 


“Madamu 
ninakufa ka- 
tika Uislamu, 
sijali kwamba 
ninakufa vipi...” 
Khubayb (r.a) 



212 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU 



upendo na udugu miongoni mwa waumini. Wale 
wenye tabia hizi wanaonywa na Qur’an Tukufu 
kama ifuatavyo: 

“Ole wake kila safihi, msengenyaji! Aliye 
kusanya mali na kuyahisabu.” (Our an, 104: i-2) 

Kwa hiyo basi wale wanaowaumiza watu kiro- 
ho na kimwili kwa mikono na ndimi zao watapata 
adhabu isikitishayo ndani ya moto wa Jahannam. 
Uislamu unawahamasisha waumini kujilinda dhidi 
ya mwisho huo mbaya kwa kuwa wenye kusame- 
he, wenye huruma na kwa kuombeana mema na 
heri. Mtukufu MtumewaAllah (s.a.w) anasema: 

“Jiepusheni na dhana, kwani dhana ni uwongo 
mkubwa na mbaya mno katika mazungumzo, msi- 
tafitiane, msichunguzane, msioneane husuda, msi- 
Jizoeze uovu, msishikamane na chuki na kuoneana 
uadui nyinyi kwa nyinyi. Na kuweni ndugu na waja 
wa Mwenyezi Mungu.” {MusWm, Kitab ai-Birr, 30) 


“Hakika Wau- 
mini ni ndugu, 
basi patanisheni 
baina ya ndugu 
zenu, na mcheni 
Mwenyezi 
Mungu ili mre- 
hemewe.” 

(Qur’an, 49: 10) 


Mtukufu Mtume (s.a.w) aliasisi udugu wa 
mfano baina ya Maswahaba, udugu ambao uta- 
iangaza njia ya waumini mpaka siku ya mwisho. 
Kwa hakika udugu huu ulioanzishwa baina ya 
wahamiaji wa Makkah (Muhajirun) na wenyeji 
wa Madinah (Ansar) ni tukio la aina yake katika 
historia. Wenyeji wa Madina walijitolea mali zao 
zote na kushirikiana kila walicho nacho pamoja 
na ndugu zao wahamiaji kwa usawa. Kwa upande 
mwingine wahamiaji wa Makkah hawakuonyesha 
kupendelea mali zao wakawaambia: 

“Ndugu yangu, sitaki mali yako. Nionyeshe tu 
njia ya kwenda sokoni; hiyo inanitosha.” Udugu 



Huduma na Adabu Zake 213 


wao wa mfano umesifiwa na Mwenyezi Mungu 
Mtukufu na umepata heshima ya kutajwa ndani 
ya Qur’an Tukufu: 

“Na walio na maskani zao na Imani yao 
kabla yao, wanawapenda waliohamia kwao, 
wala hawaoni choyo katika vifua vyao kwa 
walivyopewa (Wahajiri), bali wanawapendelea 
kuliko nafsi zao, ingawa wao wenyewe ni wa- 
hitaji. Na mwenye kuepushwa uchoyo wa nafsi 
yake, basi hao ndio wenye kufanikiwa.” (Qur an 
Tukufu, 59: 9) 

Tukio lililosimuliwa na Hudhayfa linaonyesha 
Ithaar ya Maswahaba: 

Tulikuwa katika Vita vya Yarmuk. Vita vilikuwa 
vimemalizika. Nilikuwa nikitembea katika uwanja 
wa vita katikati ya mashahidi na majeruhi nikiwa 
na kiriba cha maji. Nilikuwa nikimtafuta mtoto wa 
ami yangu. Nilimkuta amelala katika dimbwi la 
damu kwenye mchanga wenye joto kali. Alikuwa 
yu karibu kukata roho. Nilimuuliza kama alihitaji 
maji. Alishindwa kuongea akaashiria kuwa alikuwa 
akihitaji. 

Nilikuwa nikijiandaa kumpatia, ndipo tulipom- 
sikia Ikrimah akiugulia: 

“Maji! Maji! Tafadhali, nipatie tone la maji!” 

Mtoto wa ami yangu, ambaye alikuwa akitwa 
Harith, alimsikia na kuashiria kuwa nipeleke maji 
kwa Ikrimah. Nilimkimbilia Ikrimah. Kabla hata 
hajashika kiriba sauti nyingine ya kuugulia ikasiki- 
ka kutoka kwa mtu mwingine. Ikrimah akakataa 
kunywa maji akanitaka nimpelekee yule aliyekuwa 



“Hakika ham- 
toingia peponi 
mpaka mua- 
mini na ham- 
toamini mpaka 
mpendane. Je 
nikujulisheni 
kitu ambacho, 
mkikifanya, 
mtapendana: 
peaneni salamu 
miongoni 
mwenu (yaani 
jengene mazoea 
ya kutoleana 
salamu) kwa 
kusema as- 
salaamu alay- 
kum.” 

(Muslim, 
Kitab al-Iman, 
93) 









214 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU 



1 


Katika 

Hadithul-Qud- 
si, Mwenyezi 
Mungu Mtuku- 
fu anasema: 
“Upendo wangu 
umeandikwa 
kwa wale wa- 
naopenda kwa 
ajili Yangu; 
kwa wale 
wanaopeana 
zawadi kwa 
ajili Yangu; 
kwa ajili ya 
wale wanaoam- 
iniana na kuwa 
marafiki kwa 
ajili Yangu; kwa 
wale wanaowa- 
tembelea ndugu 
na kutembe- 
leana wao kwa 
wao kwa ajili 
Yangu.” 

(Ahmad bin 
Hanbal, Musnad, 
V, 229) 


akiugulia. Nilipompelekea mtu huyo, alikuwa ‘lya- 
sh, alikuwa akiomba dua akisema: 

“Ewe Mwenyezi Mungu! Kamwe hatujaacha 
kujitolea maisha yetu kwa ajili ya imani yetu. 
Tupe heshima ya daraja ya vifo vya kishahidi, na 
utusamehe madhambi yetu!” 

‘lyash aliyaona maji lakini hakuweza kuyan- 
ywa. Alichoweza ni kutamka shahada na kisha 
akakata roho. Bila kuchelewa nikarudi na maji 
mpaka kwa Ikrimah, lakini naye alikuwa amekufa. 
Kisha nikakimbia mpaka kwa Harith, mtoto wa 
ami yangu. Kwa bahati mbaya, naye pia alikuwa 
amelala juu ya mchanga wenye kuunguza akiwa 
amefariki dunia.'’^ 

Hudhayfa (r.a) anaelezea hisia zake kama 
ifuatavyo: 

“Hili ndilo tukio lenye kugusa hisia ambalo 
nimewahi kulishuhudia katika maisha yangu. 
Japokuwa hawakuwa na uhusiano wa damu, ith- 
aar , wema na huruma yao iliacha athari katika 
akili yangu. Imani yao isiyotetereka juu ya Uisla- 
mu ndiyo iliyowafanya wawe hivyo. Uislamu ndiyo 
uliotengeneza kiwango hicho cha udugu miongoni 
mwa watu.” 

Upendo ni madai tu. Upendo maana yake ni 
kushirikiana na ndugu zako katika huzuni zao, ku- 
wasaidia katika mahitaji yao, kuonyesha kujitolea 
na kuweza kushirikiana nao kile ulicho nacho. Udu- 


42. Tazama: Hakim, Mustadrak,lll, 270. 






Huduma na Adabu Zake 215 


gu wa kweli huonekana wakati wa shida. Mtukufu 
Mtume (s.a.w) anasema katika hadith yake: 

“Mfano wa waumini katika kupendana, kuhu- 
rumiana ni kama mfano wa mwili mmoja; kiungo 
kinapouma, mwili wote huuma, kwa sababu ya ku- 
kosa usingizi na homa. ” (MusWm, Kitab ai- Birr, 66) 

Wakati mwingine Mtume (s.a.w) alikuwa aki- 
wauliza maswahaba wake: 

“Enyi marafiki zangu! Je leo mmekipapasa 
kichwa cha yatima? Je mlimtembelea mgonjwa? 
Je leo mmhudhuria mazishi?” Kwa maswali haya 
alikuwa kiashiria na kuonyesha umuhimu wa ith- 
aar na kuwaelekeza Maswahaba kuishi maisha ya 
kijamii badala ya maisha binafsi. 

Katika Hadithul-Qudsi nyingine, alikuwa ak- 
ieleza kuwa huduma za kijamii ni sababu ya mtu 
kuwa karibu na Mwenyezi Mungu Mtukufu. 

“Kwa hakika, Mwenyezi Mungu Mtukufu 
atasema siku ya Kiyama: Ewe mwanadamu, ni- 
likuwa mgonjwa lakini hukunitembelea. 

Atasema: “Mola wangu; ningewezaje kukutem- 
belea ilhali Wewe ni Mola Mlezi wa walimwengu?” 

Hapo (Mwenyezi Mungu) atasema: 

“Je hukujua kuwa mja Wangu fulani alikuwa 
mgonjwa lakini hukumtembelea na hukujua kuwa 
kama ungemtembelea ungenikuta kwake?” 

“Ewe mwanadamu, nilikuomba chakula lakini 
hukunilisha. ” 



“Kwa hakika 
Mwenyezi 
Mungu 
anawapenda 
wanao pigana 
katika Njia 
yake kwa safu 
kama jengo lil- 
iokamatana.” 

(Qur’an, 61: 4) 



216 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU 



Atasema: Mola wangu, ningewezaje kukuli- 
sha ilhali Wewe ni Mola wa walimwengu? 

Atasema (Mwenyezi Mungu): Mja wangu fu- 
lani alikuomba chakula lakini hukumlisha, na hujui 
kuwa kama ungemlisha ungemkuta pembezoni 
Mwangu? (Mwenyezi Mungu atasema tena): 

Ewe mwanadamu, 

Nilikuomba maji lakini hukunipa. Atasema: 
Mola wangu, vipi ningekupa maji ilhali Wewe ni 
Mola wa walimwengu? Hapo atasema: 

Mja Wangu fulani alikuomba maji lakini huku- 
mpa, na kama ungempa ungemkuta karibu Nami. ” 
(Muslim, Kitab al-Birr, 43) 


Aya ifuatayo kuhusu udugu na kuwatanguliza 
wengine nayo pia ni ya muhinnu sana: 


Mwenyezi 
Mungu Mtukufu 
amekataza sifa 
na tabia mbaya 
kama vile kudhi- 
haki, kuseng- 
enya, kujadUi 
mambo yasio na 
msingi na ku- 
tuhumiana kwa 
sababu mambo 
hayo hubomoa 
hisia za up- 
endo na undugu 
miongoni mwa 
waumini. 


“Na huwalisha chakula, juu ya kukipenda 
kwake, masikini, na yatima, na wafungwa. Hak- 
ika sisi tunakulisheni kwa wajihi wa Mwenyezi 
Mungu. Hatutaki kwenu malipo wala shukrani. 
Hakika sisi tunaiogopa kwa Mola wetu Mlezi 
hiyo siku yenye shida na taabu. Basi Mwenyezi 
Mungu atawalinda na shari ya siku hiyo, na ata- 
wakutanisha na raha na furaha.” (Our an, 76: 8-ii) 

Katika kukhitimisha, watu wanaotoa huduma 
wanatakiwa kujitakasa dhidi ya hisia mbaya kama 
vile kinyongo, wivu na kutojali na wachukue fungu 
lao kutoka katika misingi ya ukomavu na mitukufu 
ya kuwahudumia na kuwapenda wengine. 



Huduma na Adabu Zake 217 


d. Moyo Kujazwa upendo kwa viumbe 
kwa ajili ya Muumba 

Moyo unapojazwa nuru ya kiroho, itokayo kwa 
Mwenyezi Mungu Mtukufu, moja kwa moja tamaa 
ya kuwasaidia wengine huibuka ndani ya moyo 
huo. Wale wanaomuweka Mwenyezi Mungu na 
Mtume Wake katikati ya kitovu cha urafiki huwa 
marafiki wa viumbe wote. Nyoyo zao hupanuka na 
kuwa nyoyo zinazojali viumbe wote. 

Huduma inaweza tu kutolewa kwa moyo 
mpana kama huo na aina hii ya moyo inaweza ku- 
toa matunda yenye ufanisi. Mbegu inayopandwa 
kwa upendo hudumu milele. Hiyo ndiyo sababu 
kwamba tunahitaji kuyapangilia maisha yetu 
kwenye misingi iliyowekwa na Mwenyezi Mungu 
na Mtume Wake (s.a.w). 

3. Kudumisha Ikhlasi na i^iqamah au 
msimamo na unyoofu 

Ikhlasi na msimamo ni sifa mbili za lazima 
kwa mtoaji wa huduma. Kuwa mtu wa kweli wa 
huduma ni baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu 
Mtukufu. Tunapaswa kushukuru kwa baraka hii 
na kujaribu kuwa na Ikhlasi na kufuata njia iliy- 
onyooka katika huduma zetu. Vinginevyo tusisa- 
hau kwamba tunaweza kuipata baraka hii. 

Wale waliokabidhiwa majukumu muhimu 
sana ya kuwahudumia wengine wanatakiwa kuwa 
makini sana katika suala hili. Yule anayepanda 
mlima mrefu lazima awe makini kuhusu mahali pa 
kukanyaga na tawi gani la kukamata, kwa sababu 



“ Jiepusheni na 
dhana, kwani 
dhana ni uwon- 
go mkubwa 
na mbaya 
mno katika 
mazungumzo, 
msitafitiane, 
msichunguzane, 
msioneane 
husda, msi- 
jizoeze uovu, 
msishikamane 
na chuki na 
kuoneana uadui 
nyinyi kwa ny- 
inyi. Na kuweni 
ndugu na waja 
wa Mwenyezi 
Mungu.” 

(Muslim, Kitab 
al-Birr, 30) 







218 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU 



Upendo si 
madai tu. 
Upendo 
maana yake ni 
kushirikiana 
na ndugu zako 
katika huzuni 
zao, kuwasaidia 
katika mahitaji 
yao, kuonyesha 
kujitolea na ku- 
weza kushiri- 
kiana nao kile 
ulicho nacho. 
Udugu wa 
kweli huoneka- 
na wakati wa 
shida. 


akikosea kukanyaga atakabiliwa na hatari kubwa 
kwenye kilele cha mlinna. 

Maneno ya Mtukufu Mtume (s.a.w) yase- 
mayo: "... Wenye ikhlasi wameokoka dhidi ya 
hatari kubwa” {Bayhaqi, Shu’ab al-lman, V, 345) ni dhi- 
hirisho zuri la ukweli huu. Wale wenye kuwahudu- 
mia wengine kwa Ikhlasi wapo chini ya ulinzi wa 
Mwenyezi Mungu Mtukufu dhidi ya hila na mitego 
ya shetani. Hili limeelezwa katika Aya zifuatazo: 

“Akasema (Iblisi): Naapa kwa utukufu 
wako, bila ya shaka nitawapoteza wote, isipo 
kuwa wale waja wako miongoni mwao wal- 
iokhitariwa.” (Qur an, 38: 82-83) 

Ikhlasi (usafi wa moyo) ndiyo sharti la muhimu 
zaidi kwa ajili ya uhalali wa kuwatumikia wengine. 
Palipo na Ikhlasi, ubinafsi na tamaa hutoweka. 
Kwa namna hii kudai mafanikio kwa ajili yake 
mwenyewe hupata kuzuiliwa na vikwazo kwenye 
njia ya kutoa huduma hupungua mpaka kwenye 
kiwango cha chini kabisa. 

Miongoni mwa shuhuda za Ikhlasi inaweza 
kuonekana katika kazi za heri, hususan katika 
taasisi za wakfu. Baadhi ya wakfu hudumu kwa 
karne nyingi kwa sababu ya Ikhlasi ya mtu ali- 
yezianzisha. Japokuwa wakati mwingine wakfu 
hizo husimamisha shughuli zake, wakati huo huo 
baadhi ya watu wa heri huja na kuzifufua tena. 

Kamwe hatutakiwi kutia shaka kwamba daima 
Ikhlasi hushinda; kwa sababu kazi zenye Ikhlasi 
hulindwa na kamwe hazipotei bure. Kuna majeshi 
mengi yenye idadi ndogo ya watu wenye Ikhlasi na 





Huduma na Adabu Zake 219 


subira yaliyashinda majeshi makubwa kwa idhini 
ya Mwenyezi Mungu. Hili linathibitisha kwamba 
Ikhlasi ni misingi wa ushindi. Ushindi wa baada 
ya Vita vya Badri ni mfano bora wa ukweli huu. 
Kwa upande mwingine, katika Vita vya Hunayn, 
kwa sababu ya jeshi la Kiislamu kutegemea idadi 
yake kubwa na kujigamba kwa idadi hiyo, waliko- 
sa Ikhlasi na wakakutana na kushindwa mwanzo 
wa mapambano. Lakini, baadaye Mtukufu Mtume 
(s.a.w) aliwaonya Maswahaba wake na waka- 
gundua makosa yao na hatimaye wakabarikiwa 
kupata ushindi. 

Mojawapo ya ishara muhimu za Ikhlasi ni 
mhusika kutarajia malipo ya huduma yake kuto- 
ka kwa Mwenyezi Mungu pekee. Mifano bora ya 
hili ilionyeshwa na Mitume na watu wa Mwenyezi 
Mungu. Maelezo yafuatayo yaliyotolewa ndani ya 
Our’an Tukufu na kutamkwa na takriban mitume 
wote yanaelezea ukweli huu katika namna ya 
wazi kabisa: 

“Na sikutakini juu yake ujira, kwani ujira 
wangu hauko ila kwa Mola Mlezi wa walimwen- 
gu wote.”''^ 

Mfano mwingine muhimu kutoka ndani ya 
Qur’an Tukufu ni kisa kinachohusu “As-hab Qar- 
yah - Watu wa mji.” 

Wajumbe watatu walitumwa katika mji wa 
Antiokia kuwalingania watu wa mji huo kwenye 
njia iliyonyooka, lakini watu hao siyo tu kwamba 


43. Tazama: Qur'an Tukufu, 26: 109, 127, 145, 164, 180; 10: 
72; 11: 29. 



Ikhlasi na msi- 
mamo ni sifa 
mbili za lazima 
kwa mtoaji wa 
huduma. Kuwa 
mtu wa kweli 
wa huduma ni 
baraka kutoka 
kwa Mwenyezi 
Mungu Mtuku- 
fu. Tunapaswa 
kushukuru kwa 
baraka hii na 
kujaribu kuwa 
na ikhlasi na 
kufuata njia 
iliyonyooka 
katika hu- 
duma zetu. 
Vinginevyo tusi- 
sahau kwamba 
tunaweza 
kuipata baraka 
hii. 




220 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU 



walikataa wito wao bali pia waliwatishia kuwaua. 
Pindi Habib al-Najjar kutoka Antiokia aliposikia 
mwenendo na vitisho vya watu wake, akaenda 
haraka na kusema: 



“Ikane dunia 
na usiipende 
hii dunia ili 
Mwenyezi 
Mungu aku- 
pende. Usitake 
vile vilivyo kwa 
watu ili watu 
wakupende 
pia.” 

(Ibn Majah, 
Zuhd,l) 


“Na akaja mtu mbio kutokea upande wa 
mbali wa mjini, akasema: Enyi watu wangu! 
Wafuateni hawa waliotumwa. Wafuateni am- 
bao hawakutakini ujira, hali ya kuwa wenyewe 
wameongoka.” (Our’an, 36: 20 - 21 ) 

Mtu anayetoa huduma ikiwa hatosubiri manu- 
faa ya kidunia kwa huduma zake anazozitoa bali 
akatarajia malipo kutoka kwa Mwenyezi Mungu 
pekee, atapata siyo tu radhi za Mwenyezi Mungu 
bali pia radhi za watu. Ukweli huu umeelezwa ka- 
tika hadith ifuatayo ya Mtukufu Mtume (s.a.w): 

Siku moja mtu mmoja alikuja kwa Mtume wa 
Mwenyezi Mungu na kusema: 

“Ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu! Niambie 
kitu ambacho nikikifanya, nitapata upendo wa 
Mwenyezi Mungu na upendo wa watu.” Mtume wa 
Mwenyezi Mungu akajibu: 

“Ikane dunia na usiipende hii dunia ili Mwenye- 
zi Mungu akupende. Usitake vile vilivyo kwa watu 
ili watu wakupende p/a.”(ibn Majah, Zuhd,i) 

Kwa muhtasari, mawazo na fikra ya kufanya 
kila kitu kwa ajili ya kutaka radhi za Mwenyezi 
Mungu Mtukufu yanatakiwa kubadilika kuwa ka- 
tika hali ya utambuzi wa moyo wa watu wanaotoa 
huduma. 




Huduma na Adabu Zake 221 


Wale wanaowahudumia wengine wanataki- 
wa kufuata njia ya Mitume, siddigiin au wakweli, 
mashahidi, na watu wema, kwa maneno mengine 
njia iliyonyooka. Wale wanaofuata njia iliyonyooka 
katika imani, katika mazungumzo, matendo, na 
katika kila hatua ya maisha wamesifiwa katika Aya 
ifuatayo: 

“Hakika waliosema: Mola wetu Mlezi ni 
Mwenyezi Mungu! Kisha wakanyooka sawa, 
hao huwateremkia Malaika wakawaambia: Msi- 
ogope, wala msihuzunike; nanyi furahini kwa 
Pepo mliyokuwa mkiahidiwa.” (Ouran, 4i: 30) 

Watu wa huduma wanapaswa kuonyesha 
mwenendo imara; kwa sababu watu huwastaa- 
jabia na kuwafuata watu wa mfano ambao wana 
mwenendo imara na utu. Kuna mifano mingi ya 
aina hii ya watu katika historia ya Uislamu. 

Wakati wa Ukhalifa wa Bani Abbas, mipaka 
ya dola ya Kiislamu ilipanuliwa na mali ya umma 
ikamiminika katika mji mkuu Baghdad. Matokeo 
ya hali hiyo, idadi ya wale waliohadaiwa na mali 
na kuangukia katika starehe, raha na anasa ika- 
ongezeka sana. Sherehe ya harusi ya Waziri mkuu 
Hassan bin Sahl, ambaye alikuwa amemuoa binti 
wa Khalifa Ma’mun, iliendelea kwa muda wa siku 
kumi na tisa ambapo matanuzi, anasa na uba- 
dhirifu ulikuwa katika kiwango cha juu kabisa. 
Hazina ya Dola ilifanyiwa israafu. Mali ya Dola ili- 
zitia utumwani nafsi za viongozi wengi wa ngazi 
za juu wa Serikali. Mwenendo huo mbaya hauku- 
toa mfano wowote mzuri wa kufuatwa na watu, na 



Katika kipindf 
chote cha histo> 
ria watu wemi 
waliendeleS 
kuufanya moyo 
wa jamii uwe hai 
na kuinyanyua 
juu heshima na 
hadhi ya Uislamu 
kwa mwenendo 
na shakhsia 
yao ya hali ya 
juu. Malipo ya 
maadili yao ya 
hali ya juu Mola 
wetu Mtukufu 
akawapenda 
na kuwafanya 
wapendwe na 
waumini wote 
mpaka siku ya 
mwisho. 






222 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU 



Watu wa hudu- 
ma wanatakiwa 
kuyatafakari 
na kuyat- 
aamali majina 
ya Mwenyezi 
Mungu 
Mtukufu ya al 
Rahman na al 
Rahim (Mwingi 
wa Rehma 
na Mwenye 
kurehemu) na 
mwenendo wao 
kuhusu viumhe 
wauegemeze 
kwenye msingi 
wa huruma 
na upole, kwa 
sahahu, hu- 
duma ni suala 
la huruma. 


haukuacha kumbukumbu yoyote ya heri au athari 
baada ya kufa kwao. 

Kwa upande mwingine, wakati huo huo mjini 
Baghdadpalikuweponawenginewanaowalingania 
watu kuzitakasa nafsi zao, kumtii Mwenyezi Mun- 
gu na Mtume Wake. Marafiki hawa wa Mwenyezi 
Mungu, kama vile Abdullah bin Mubarak, Sufyan 
al-Thawri, Fudayl bin lyad, Junayd al-Baghdadi, 
Ma’ruf al-Karkhi, na Bishral-Khafi, walizitoa wakfu 
nafsi zao kwa Mwenyezi Mungu na wakawa wa- 
naishl maisha ya uchaji. Mali na anasa za kidun- 
ia hazikuweza kuzinunua nafsi zao; nyadhifa za 
serikali au hadaa ya dunia haikuweza kuwageuza 
kutoka kwenye malengo na majukumu yao ma- 
tukufu. Walikuwa kama bandari na hifadhi sala- 
ma kwa wale waliokaribia kuzama katika bahari 
ya mambo ya kidunia na umaada. Masultan, ma- 
waziri, na viongozi wa dola walikuwa wakitawala 
miili ya watu ilhali marafiki wa Mwenyezi Mungu 
walivishwa taji katika nyoyo za watu. Walikuwa 
wakiwahudumia watu bila kutarajia manufaa ya 
kidunia kutoka kwao. Hali yao ya kiroho ilikuwa 
ikiwaathiri hata wale wasiokuwa Waislamu. 

Khalifa wa ukoo wa Abbas Harun al-Rash- 
id alikuwa akiishi katika ufahari na anasa mjini 
Raqqa. Siku moja Abdullah bin Mubarak alikuja 
mjini Raqqa. Watu wote wa mji wakaenda nje ya 
mji kwenda kumkaribisha. Khalifa alibaki peke yake 
mjini. Kijakazi mmoja wa Khalifa alishangazwa na 
sababu ya hali hii na kusema: 

“Jambo gani hili? Jambo gani limetokea?” 
akaambiwa: 






Huduma na Adabu Zake 223 


“Msomi mmoja kutoka Khorasan amekuja ka- 
tika mji huu. Jina iake ni Abduiiah bin Mubarak. 
Watu wamekwenda kumkaribisha.” 

Kisha kijakazi huyo akasema: 

“Huu ndiyo usuitani wa kweii siyo wa Harun 
ai-Rashid; kwa sababu, biia poiisi hawezi hata 
kuwakusanya wafanyakazi wake.” 

Kwa hakika katika kipindi chote cha historia 
watu wema waiiendeiea kuufanya moyo wa jamii 
uwe hai na kuinyanyua juu heshima na hadhi ya 
Uisiamu kwa mwenendo na shakhsia yao ya haii 
ya juu. Maiipo ya maadiii yao ya haii ya juu Moia 
wetu Mtukufu akawapenda na kuwafanya wap- 
endwe na waumini wote mpaka siku ya mwisho. 
Our’an Tukufu inasema kwamba: 

“Hakika walioamini na wakatenda mema 
Arrahmani Mwingi wa Rehema atawajaalia 
mapenzi.” (Qur’an, 19: 96) 

Ndiyo maana watu wa huduma wanatakiwa 
kufuata nyayo za Mtume (s.a.w), ambaye aiikuwa 
ai-amin (mwaminifu) na ai-Sadiq (mkweii), na 
kuwa wakweii na waaminifu. Hiii iinaweza kufikiwa 
kama mja atafuata mwenendo uiionyooka katika 
kumtumikia Mwenyezi Mungu Mtukufu. Wana- 
takiwa kuwa waangaiifu sana katika kiia hatua 
zao kama viie wanatembea kwenye daraja ia sirat 
katika maisha yao binafsi na viieviie katika kutoa 
huduma zao kwa watu. 



Watu wa hu- 
duma wanatak- 
iwa pia kuwa 
wakarimu; kwa 
sababu maadili 
na tabia za hali 
yajuu ni zenye 
kutegemeana na 
hukamilishana. 
Mtu mwenye 
huruma ni 
mkarimu; mtu 
mkarimu ni 
mwenye staha 
na mtu mwenye 
staha huwa mtu 
wa kweli wa 
huduma. 




224 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU 



“Mwenyezi 
Mungu Mtuku- 
fu ni Karimu 
na Mwema; 
anapenda uka- 
rimu na tabia 
njema...” 


4. Muumini mwenye upendo, huruma 

na msamehevu 

Muumini wa kweii ni mtu wa moyo. Huruma 
na uungwana ni sifa zake kuu na tabia yake ya 
msingi na ya iazima. Katika moyo wa muumini, 
huruma ni kama moto usiozimika. Barabara ien- 
dayo kwenye imani kamiii hupitia kwenye hatua 
za huruma na kuwahudumia watu. Huruma ni asiii 
itokayo kwa Mwenyezi Mungu ambayo ni uthibit- 
isho wa imani yetu hapa duniani. 

Watu wa huduma wanatakiwa kuyatafakari na 
kuyataamaii majina ya Mwenyezi Mungu Mtukufu 
ya ai Rahman na ai Rahim (Mwingi wa Rehema 
na Mwenye kurehemu) na mwenendo wao kuhu- 
su viumbe wauegemeze kwenye msingi wa hu- 
ruma na upoie, kwa sababu, huduma ni suaia ia 
huruma. Uzuri wote hupata kupatikana kutokana 
na huduma zinazotoiewa zikiambatana na huru- 
ma, upoie na staha. Aiama ya dhahiri na ya wazi 
ya huruma ni kutoa sadaka. Ndiyo maana watu 
wa huduma wanatakiwa pia kuwa wakarimu; kwa 
sababu maadiii na tabia za haii ya juu ni zenye 
kutegemeana na hukamiiishana. Mtu mwenye hu- 
ruma ni mkarimu; mtu mkarimu ni mwenye staha 
na mtu mwenye staha huwa mtu wa kweii wa 
huduma. Mtukufu Mtume wa Mwenyezi Mungu 
(s.a.w) anasema: 

“Mwenyezi Mungu Mtukufu ni Karimu na Mwe- 
ma; anapenda ukarimu na tabia njema..." (Suyut, ai- 
Jami’ al-Saghir, 60) 


(Suyut, al-Jami’ 
al-Saghir, 60) 


Kwa upande mwingine tabia na sifa mbaya 
nazo pia zina uhusiano. Yuie asiyekuwa na huru- 



Huduma na Adabu Zake 225 


ma na upendo huwa bakhili; mtu bakhili huwa na 
kiburi, na mtu mwenye kiburi hujiepusha na suala 
la kuwahudumia watu. 

Kwa hiyo basi, hatuwezi kutarajia matokeo 
yoyote mema kutoka katika huduma iliyotolewa 
katika namna ya ukaidi, ukali na yenye kuvunja 
heshima ya watu. Suala hili hupata umuhimu 
mkubwa katika masuala ya malezi na ufundishaji 
wa ujumbe wa Uislamu. Aya ifauatyo inauambia 
umma wote wa Kiislamu: 

“Basi ni kwa sababu ya rehema itokayo 
kwa Mwenyezi Mungu ndio umekuwa laini 
kwao. Na lau ungelikuwa mkali, mwenye moyo 
mgumu, bila ya shaka wangeli kukimbia...” 

(Our’an, 3: 159) 

Siku moja Mtume wa Allah (s.a.w) alimwam- 
bia A’isha (r.a): 

“Ewe Aisha, hakika Mwenyezi Mungu ni mwe- 
ma anapenda wema na huutunuku wema kwa 
malipo asiyoyatunuku kwenye ukali na halitunuku 
jambo lolote kama anavyoutunuku (wema).” {Mus- 
lim, Kitab al-Birr, 77) 

Vilevile katika hadith nyingine, Mtukufu Mtume 
(s.a.w) anasema: 

“...Mwenyezl Mungu Mtukufu humpenda kila 
mwenye kuwafundisha wema watu wenye huzuni 
kwa sababu ya makosa yao, mwenye kuwahuru- 
mia watu na kuwalingania kumtii Mwenyezi Mungu 
Mtukufu. Anawachukia watu wakaii, wanaopoteza 
muda wao katika mambo ya upuuzi, wanaola- 
la uslku wote bila kujua kama roho zao zitarudl 



“Basi ni kwa 
sababu ya 
rehema itokayo 
kwa Mwenyezi 
Mungu ndio 
umekuwa laini 
kwao. Na lau 
ungelikuwa 
mkali, mwenye 
moyo mgumu, 
bila ya shaka 
wangelikukim- 
bia...” 

(Qur’an, 3: 159) 



226 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU 



Watu wanaohi- 
taji msaada na 
huduma yetu 
ni kama ndege 
waliojeruhiwa. 
Kinachoweza 
kuwafaa ni 
huduma zina- 
zotolewa zikiwa 
zimeamhatana 
na huruma na 
upendo. Vilevile 
tunahitaji ma- 
funzo maalumu 
ili kupata sifa 
hizi. Msingi 
wa mafunzo 
haya unaweza 
kupatika kwa 
njia na mhinu 
zilizofundishwa 
na kuelekezwa 
na Usufi. Kwa 
maneno men- 
gine, inaweza 
kupatikana kwa 
mafundisho 
maalumu ya 
kiroho. 


au la, na wachache wa kumkumbuka Mwenyezi 
Mungu.’’ {Day\am\, Musnad, I, 158) 

Vipengele vya nje vya dini hujulikana kwa 
akili na vipengele vyake vya ndani, kwa upande 
mwingine, hujulikana kwa moyo. Katika kufundi- 
sha na kuendesha mambo ya mwanadamu, hu- 
ruma na upendo hutoa matokeo bora, kwa sababu 
watu wengi wasioweza kudhibitiwa na mabavu wa- 
naweza kujisalimisha kwenye huruma na upendo. 

Upendo wa mwalimu humuongezea uhu- 
siano na mvuto, kwa sababu kutokana na kua- 
miliana na watu kwa upendo mafundisho yake 
hupata kueleweka na kusomwa kwa moyo siyo 
kwa akili. Kwa njia hii, mafundisho huchukua sura 
sahihi na kuziathiri nyoyo za wapokeaji kwa ki- 
wango kikubwa mno, jambo ambalo ndiyo sababu 
kwamba wanafunzi, kwa namna maalumu, wa- 
natakiwa kuamiliwa kwa huruma na upendo, kwa 
sababu wanadamu hujisalimisha na kuinyenyekea 
huruma na upendo. Hivyo washindi wa kweli ni 
wale wenye kuzishinda na kuzivuta nyoyo. 

Kwa kuwa watawala wasiokuwa na huruma 
na upendo hawawezi kuzidhibiti na kuzitawala 
nyoyo za wale walio chini ya utawala wao, hutu- 
mia nguvu kuhakikisha watu wanawatii. Hujaribu 
kutawanya na kueneza sumu, na hivyo mafani- 
kio yao yanakomea kwenye himaya ya kimwili 
tu. Mwishowe huangukia katika kimbuka cha ku- 
chukiwa bila hiyari yao. Kuwapa nyadhifa watu 
hawa ni kuwadhulumu watu kabisa. 

Kiuhalisia, uonevu ni matokeoya ukosefu wa up- 
endo na huruma. Wale wanaokosa sifa hizi mbili za 




Huduma na Adabu Zake 227 


hali ya juu daima hukimbilia kwenye kufanya dhulma 
na uonevu. Huruma ni tunda la upendo. Kama ilivyo 
amani, utulivu na baraka haviwezi kuwepo ndani ya 
familia isiyoasisiwa kwenye msingi wa upendo, hatu- 
wezi kutarajia matokeo mema na yenye heri kutoka 
kwenye huduma iliyokosa upendo. 

Watu wanaohitaji msaada na huduma yetu 
ni kama ndege waliojeruhiwa. Kinachoweza ku- 
wafaa ni huduma zinazotolewa zikiwa zimeam- 
batana na huruma na upendo. Vilevile tunahitaji 
mafunzo maalumu ili kupata sifa hizi. Msingi wa 
mafunzo haya unaweza kupatika na kwa njia na 
mbinu zilizofundishwa na kuelekezwa na Usufi. 
Kwa maneno mengine, inaweza kupatikana kwa 
mafundisho maalumu ya kiroho. 



Sifa katika moyo wa mwanadamu zinazow- 
akilisha “ubinafsi” na “ ubabe” vinapaswa ku- 
badilishwa kwa upendo na huruma. Maua mazuri 
yanaweza tu kuchipua kwa upendo. Wale wal- 
iofikia ukamilifu katika huruma na upendo daima 
huwatafuta viumbe wenye shida ili wapate kuwa- 
saidia; kwa sababu, huyahisi maumivu ya viumbe 
hao katika nyoyo zao. 

Taasisi zote, hususan zile zinazotoa mafun- 
zo ya kiroho, zinatakiwa kuwa shule za huruma, 
uungwana na huduma kwa watu. Badala ya ku- 
toa vipande vitupu vya elimu ndani ya kuta zao 
nne, mafunzo yao yanatakiwa yajikite kwenye up- 
endo na hamasa ya kuwahudumia wengine. Kwa 
sababu mwalimu asiyekuwa na hisia ambaye 
haingizi upendo ndani ya wanafunzi wake, imam 
asiyewafanya waumini wake wahisi furaha ya im- 


Kushauriana 
kuhusu mamho 
yao muhimu ni 
sifa ya waumini 
kama inavyoe- 
lezwa na aya 
tukufu: “amhao 
mambo yao ni 
kwa kushauri- 
ana baina yao” 

(Qur’an, 42: 38) 




228 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU 



Mtume wa 
Mwenyezi 
Mungu alikuwa 
na tabia ya 
kushauriana 
na Maswa- 
haba wake 
kuhusu mamho 
muhimu ya 
jamii ya Kiis- 
lamu. Pamoja 
na kwamba 
alikuwa 
akipokea 
wahyi (ufunuo) 
kutoka kwa 
Mwenyezi 
Mungu, 
alikuwa 
akipende- 
lea kufanya 
mambo kwa 
kushauriana ili 
awe mfano kwa 
Waislamu. 


ani na asiyezifanya akili za wanafunzi wake zihisi 
upendo wa kuipenda Qur’an, nnwajiri asiyewalin- 
da wafanyakazi wake na kuwaonyesha huruma, 
wote hao ni masikini wa huruma ambao wameon- 
dolewa katika rehema za Mwenyezi Mungu. Wale 
wasiokuwa na hisia yoyote kwa wagonjwa, wale- 
mavu, masikini na wapweke ni wabinafsi ambao 
hawana fungu lolote katika kuwahudumia watu. 

Ikumbukwe kuwa Mwenyezi Mungu Mtukufu 
yu pamoja na wanyonge na waliovunjika moyo. 
Wale wanaukimbia uadilifu wa kibinaadamu kwa 
kutumia hila mbalimbali, siku moja watakabil- 
iana na uadilifu wa hukumu ya Mwenyezi Mungu 
Mtukufu huku wakiwa wamekata tamaa. 

Juhudi za walimu wa Our’an wenye kiburi am- 
bao wakati mwingine huwa na tabia kama majaji 
na wakati mwingine kama wanyongaji; ambao 
hufundisha Qur’an kwa kutumia nguvu ya fimbo 
badala ya kutumia upendo na huruma zitakuwa za 
kujichosha bure. 

Waumini wote, hususan wale wenye jukumu 
la kuwahudumia wengine, wanatakiwa kukumbu- 
ka onyo lifuatalo la Mtukufu Mtume (s.a.w): 

“Niwaambie juu ya watu wa Motoni? Ni wale 
wakali sana, wabakhili, wakatili na wenye kiburi. ” 
(Bukhari, Ayman,9) 

Kama ambavyo muonekano wa mawaridi na 
maua humfanya hata mtu mkali kabisa atabasamu, 
mtoaji wa huduma anapaswa kuwa na tabia za 
mawaridi na awe na uwezo wa kuzilainisha nyoyo 



Huduma na Adabu Zake 229 


ngumu zaidi, na azifanye nyuso za watu wakali 
sana zitabasamu. 

Jina mojawapo katika majina ya Mwenyezi 
Mungu Mtukufu, al-Afuw au Mwenye kusamehe, 
linahusu usamehevu Wake. Watu wanaotoa hudu- 
ma wanapaswa kuwa na tabia hiyo ya kusamehe. 

Imeelezwa katika Aya tukufu: 

“Shikamana na kusamehe, na amrisha 
mema, na jitenge na majaahili.” (Our an, 7:199) 

Kusamehe ni matokeo ya moja kwa moja ya 
kumpenda Mwenyezi Mungu na kupambwa na 
maadili na tabia Zake. Kuwa na uwezo wa kuwata- 
zama viumbe kwa jicho la yule aliyeviumba huan- 
daa mazingira ya kusamehe. Usamehevu hutoka 
moyoni. Wale wanaotaka kutia fora kumpenda 
Mwenyezi Mungu ni wale wanaotoa miale ya us- 
amehevu kutoka katika nyoyo zao, kwa sababu 
kwa kuwasamehe wengine sisi wenyewe ndipo 
tunapoweza kustahili msamaha. Kwa hakika wale 
wasioweza kusamehe wanakuwa wanajiandalia 
maangamizi yao wenyewe. 

Usamehevu ni kuweza kusamehe makosa 
ya mtu hali ya kuwa una uwezo wa kumuadhibu. 
Wema wa kweli ni kuidhibiti hasira na ghadhabu 
ya nafsi na kutanguliza msamaha. Msamaha wa 
jumla uliotolewa na Mtukufu Mtume (s.a.w) siku ya 
ufunguzi wa Makkah ni mfano bora wa tabia hii. 

Watu wanaowahudumia wengine hawapaswi 
kutafuta aibu na makosa ya watu bali wanapaswa 
kuyasitiri. Mtume wa Mwenyezi Mungu (s.a.w) 
anasema: 



“Wale wanao- 
fanya istikha- 
rah (kutaka 
muongozo wa 
Mwenyezi 
Mungu kwa 
ajili ya uamuzi 
sahihi kupitia 
ndoto) hawa- 
tohuzunishwa; 
wale wanaotaka 
ushauri hawa- 
tojuta na wale 
wanaotumia 
vizuri katika 
matumizi yao 
hawatofuka- 
rika.” 

(Haythami, Ma- 
jma’ al-Zawaid, 
II, 280) 





230 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU 




“Mwenye kumsitiri Muislamu (kwa aibu zake), 
Mwenyezi Mungu atayasitiri makosa yake siku ya 
Kiyama; na mwenye kufichua aibu za Muislamu, 
Mwenyezi Mungu atazifichua aibu zake na kum- 
fedhehesha hata kama yuko nyumbani kwake.” 
(Ibn Majah, Hudud, 5) 

“Mwenye kumuaibisha ndugu yake Muislamu 
kwa kasoro alizonazo hatokufa mpaka akutwe na 
kasoro hizo. ” (Tirmidhi,Qiyamah,53) 


5. Kutenda jambo kwa mashauriano: 


Kutenda jambo kwa mashauriano ni amri 
kutoka kwa Mwenyezi Mungu na ni sunnah kubwa 
sana ya Mtukufu Mtume (s.a.w). Mwenyezi Mun- 
gu Mtukufu anaonyesha umuhimu wa waumini 
kushauriana kwa kumwambia Mtume (s.a.w) kwa 
niaba yao: 


“Mwenyezi 
Mungu 
Mtukufu 
amenifunulia 
ya kuwa tuwe 
wanyenyekevu 
baina yetu na 
asiwepo mtu wa 
kujiona na ku- 
jifadhilisha juu 
ya wengine...” 

(Muslim, Jan- 
nah, 64) 


“Basi ni kwa sababu ya rehema itokayo 
kwa Mwenyezi Mungu ndio umekuwa laini 
kwao. Na lau ungelikuwa mkali, mwenye moyo 
mgumu, bila ya shaka wangeli kukimbia. Basi 
wasamehe, na waombee maghfira, na shauri- 
ana nao katika mambo. Na ukisha kata shau- 
ri basi mtegemee Mwenyezi Mungu. Hakika 
Mwenyezi Mungu huwapenda wanaomtege- 
mea.” (Our’an, 3: 159) 

Kushauriana kuhusu mambo yao muhimu ni 
sifa ya waumini kama inavyoelezwa na Aya tukufu: 
“ambao mambo yao ni kwa kushauriana baina 
yao” (Our’an, 42: 38) 





Huduma na Adabu Zake 231 


Mtume wa Mwenyezi Mungu alikuwa na tabia 
ya kushauriana na Maswahaba wake kuhusu 
mambo muhimu ya jamii ya Kiislamu. Pamoja na 
kwamba alikuwa akipokea Wahyi (ufunuo) kutoka 
kwa Mwenyezi Mungu, alikuwa akipendelea ku- 
fanya mambo kwa kushauriana ili awe mfano kwa 
Waislamu. Mfano halisi wa jambo hili ni katika vita 
vya Badr na Handag. Alishauriana na Maswahaba 
wake kuhusu wapi na namna jeshi la Kiislamu lina- 
vyotakiwa kuendesha mapambano. Vilevile katika 
Vita vya Uhud alifuata mawazo ya Maswahaba 
wake na kuungana na jeshi nje ya mji wa Madi- 
nah, japokuwa mtazamao wake ulikuwa ni kubaki 
Madinah na kuendesha vita kwa kujilinda wakiwa 
mjini Madinah. 

Binaadamu huathiriwa na hisia zao na huwaza 
na kuchukua maamuzi yao kulingana na hisia zao. 
Ndiyo maana kufanya mambo kwa kushauriana 
husababisha kutoa huduma sahihi na zenye bar- 
aka; lakini, ni jambo muhimu sana tunapochagua 
watu wa kushauriana tuchague waumini wenye 
uelewa, maarifa, wepesi, na wachamungu. Ni 
ukweli ulio dhahiri kuwa uamuzi unaofanywa na 
kikundi huwa sahihi zaidi kuliko uamuzi unaofan- 
ywa na mtu mmoja. Mtukufu Mtume (s.a.w) anau- 
elezea ukweli huu kama ifuatavyo: 

“Wale wanaofanya istikharah (kutaka muon- 
gozo wa Mwenyezi Mungu kwa ajili ya uamuzi sa- 
hihi kupitia ndoto) hawatohuzunishwa; waie wa- 
naotaka ushauri hawatojuta na wale wanaotumia 
vizuri katika matumizi yao hawatofukarika.” (Hay- 
thami, Majma’ al-Zawaid,ll, 280) 



Kazi na hu- 
duma ngumu 
kuliko zote ni 
kuwapa malezi 
wanadamu, 
kwa sababu 
daima nafsi 
isiyokuwa na 
malezi humu- 
elekeza mtu 
kwenye maovu. 

Mwenyezi 
Mungu Mtuku- 
fu aliweka 
silika ya ku- 
tenda dhambi 
na uchaji ndani 
ya maumbile ya 
mwanadamu. 




232 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU _ 

Mashauriano pia huonyesha kwamba tunaheshimu maoni na 
mawazo ya watu tunaoshauriana nao, jambo ambaio huwapa ngu- 
vu na kuwawezesha kutoa huduma kwa bidii. Kwa upande mmoja, 
hupunguza umimi na ubinafsi wa watu wanaotoa huduma mpaka 
kiwango cha chini kabisa na kuwaiinda dhidi ya hatari za ufahari 
na kiburi. Kutokuwa na idhiiaii ya kusikiiiza ushauri na kutofanya 
mashauriano ni aiama ya kiburi, jeuri, na kujiona kuwa wewe ni bora 
kuiiko wengine. 

Biia shaka matokeo ya mashauriano yanatakiwa kufanyiwa 
kazi. Mashauriano ya kinafiki yanayofanywa kwa mazoea tu huieta 
madhara kuiiko kuieta manufaa na heri. Mashauriano yanatakiwa 
kufanywa na watu wataaiamu na wenye sifa, na kiia mtu awe na 
uwezo wa kutoa maoni yake iii ukweii na baraka viweze kupatikana. 
iwapo mtu unayemtaka ushauri hana sifa, basi matokeo yatakuwa 
yenye kujaa makosa na ukosefu wa uhakika. Tusiruhusu makosa 
yatokee katika namna hiyo hiyo ya kubahatisha kwa kumshaurisha 
mwanasheria kuhusu mambo ya matibabu. 

Mtu unayetaka ushauri wake asiwe tu na sifa katika jambo 
aiiiiioshaurishwa, baii pia anapaswa kuwa mwenye maadiii mema 
na asiyekuwa na upendeieo na chuki binafsi. Vinginevyo kuna 
uwezekano wa kukupotosha, jambo iitakaiokuwa na athari mbaya. 
Kwa upande mwingine, tunapaswa kujiepusha na ubaguzi na 
ueiewa mbaya, na tumsikiiize kwa utuvu yuie anayetutaka ushauri. 



Ukimimina kwa haraka maji kutoka katika chombo kilicho- 
jaa ndani ya chombo chenye ukubwa huo huo, baadhi ya 
maji yatamwagika. Lakini ukifuata kanuni ya hatua kwa 
hatua na kuyamimina kidogo kidogo, unaweza kuyaingiza 
maji hayo kwenye chombo husika bila kupoteza au kumwa- 
ga hata tone moja. 





Huduma na Adabu Zake 233 


Mtoaji wa huduma anatakiwa kutanguiiza fu- 
raha ya wenzake kuiiko furaha yake mwenyewe. 
Waie wanaong’ang’ania kufanya kiia kitu peke yao 
huchoka, kukosa raha na huzieiekeza kwa haraka 
akiii zao kwenye haii hasi. Huanza kuwadharau 
waie wanaowazunguka na kutiwa utumwani na 
mapenzi yao ya kupenda madaraka. Mtukufu 
Mtume wa Mwenyezi Mungu (s.a.w) anasema 
kuhusu aina hii ya watu: 



“Mwenyezi Mungu Mtukufu amenifunulia ya 
kuwa tuwe wanyenyekevu baina yetu na asiwepo 
mtu wa kujiona na kujifadhilisha juuya wengine...” 
(Muslim, Jannah, 64) 


Kwa haii hii, mtu wa huduma wa kweii na 
mkomavu hujiona kuwa wa mwisho kabisa kati- 
ka safu ya watoaji huduma kwa kuondokana na 
umimi. 


6. Kuzijua sifa na tabia za mtu 
anayehudumiwa: 

Binaadamu, ambaye ni kiumbe bora, ana- 
takiwa kuamiiiwa kwa heshima kwa sababu moyo 
wake ni sehemu ya ishara za Kimungu. Ndiyo 
maana msingi mkuu wa matokeo ya huduma ni 
kuwa na hisia mno katika kuwahudumia watu. Ku- 
toa huduma kwa njia ya ukaii na yenye kuvunja 
heshima ya watu huwa ni sababu ya mtoaji hudu- 
ma kukosa thawabu. Badaia yake, inaweza hata 
kuhesabiwa kuwa ni dhambi. Kuurekebisha moyo 
uiiovunjika hakuwezi kuiinganishwa na kurekibisha 
au kukarabati kiatu. Hata kukarabati kiatu ni jambo 


“Na vivyo hivyo 
tumekufanyeni 
muwe Umma 
wa wasitani...” 
(Qur’an, 2: 143) 




234 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU 


Wale wanaoji- 
tambua wapo 
katika aina 
tatu: 
(a)Wale 
wanaovutiwa 
sana na uwezo 
wa Mwenyezi 
Mungu na ni 
waangalifu mno 
wasikiumize 
chochote. (b) 
Wale wenye 
staha sana na 
wana aibu mno 
kiasi kwamba 
hawawezi 
hata kutamka 
maneno ya 
Mwenyezi 
Mungu. (c) 
Wale wasiowad- 
harau viumbe 
wa Mwenyezi 
Mungu, kwa 
maneno 
mengine, wale 
wenye uny- 
enyekevu wa 
hali ya juu na 
huwatazama 
viumbe kupitia 
macho ya Mu- 
umba wao. 


gumu zaidi kuliko kukiharibu. Hivyo, moyo unapo- 
vunjika, huwa ni vigumu sana kuurekebisha. 

Maneno ya wanahekima yanasema: 

Wale wanaojitambua wapo katika aina tatu: 

a. Wale wanaovutiwa sana na uwezo wa 
Mwenyezi Mungu na ni waangalifu mno wasikiu- 
mize chochote. 

b. Wale wenye staha sana na wana aibu mno 
kiasi kwamba hawawezi hata kutamka maneno ya 
Mwenyezi Mungu. 

c. Wale wasiowadharau viumbe wa Mwenye- 
zi Mungu, kwa maneno mengine, wale wenye un- 
yenyekevu wa hali ya juu na huwatazama viumbe 
kupitia macho ya Muumba wao. 

Katika kuwahudumia watu, kumjua mtu 
anayehudumiwa ni muhimu sana sawa na hu- 
duma yenyewe, kwa maana huduma muafaka 
inaweza tu kutolewa kwa kumjua anayepewa hu- 
duma husika. Kwa mfano, huwezi kumsaidia mtu 
anayeona haya sana kuelezea shida zake sawa 
na kumsaidia mtu ambaye anayesita moja kwa 
moja kuelezea mahitaji yake mwenyewe.. 

Muislamu anapaswa kufanya mambo kwa 
busara. Anatakiwa kujua jinsi ya kufanya jambo, 
lipi la kusema, nani wa kumwambia mambo fulani 
fulani, lini, wapi na jinsi ya kuongea kwa ufasaha. 
Namna nzuri iliyotumiwa na Ja’far al-Tayyar (r.a) 
katika kuueleza Uislamu mbele ya mfalme wa 
Abyssinia ni ya mfano. Mtawala huyo mkristo wa 
Abyssinia alipomtaka Ja’far al-Tayyar kusoma Aya 




Huduma na Adabu Zake 235 


za Our’an, alichangua Aya zinazomsifu Nabii Issa 
na Maryam badala ya kusoma sura na Aya zina- 
zowapa changamoto makafiri. Mfalme, ambaye 
alivutiwa sana naAya hizi, alichora msitari ardhini 
na kusema: 

“Tofauti iliyopo baina ya dini yako na dini yan- 
gu ni ya kiasi hiki.” Muda mfupi baadaye alisilimu. 

Kuwajua na kuwaelewa watu wanaotakiwa 
kuhudumiwa ni la muhimu pia katika kuteua watu 
watakaotoa huduma husika. Kwa mfano, Mtukufu 
Mtume (s.a.w) hakuwahi kumtuma swahaba am- 
baye ana sifa ya kuwa kamanda wa jeshi kwenda 
kuwa balozi. Vile vile hakuwateua Maswahaba 
wa Suffah, ambao walikuwa wasomi, watu wa 
mahubiri na nyoyo, kuwa makamanda wa jeshi. 
Alipokuwa akiwapa maswahaba wake majukumu 
yanayohusu dola ya Kiislamu alikuwa akizingatia 
sana sifa zao binafsi na hata sifa za kimaumbile 
walizonazo. 

Kutokana na umuhimu wake, tungependa ku- 
sisitizia juu ya baadhi ya misingi katika kutoa ma- 
funzo, elimu na malezi kwa watu. 

Kazi na huduma ngumu kuliko zote ni kuwapa 
malezi wanadamu, kwa sababu daima nafsi isiy- 
okuwa na malezi humuelekeza mtu kwenye mao- 
vu. Mwenyezi Mungu Mtukufu aliweka silika ya 
kutenda dhambi na uchaji ndani ya maumbile ya 
mwanadamu. Tokea utotoni, ishara ya silika hizi 
mbili huweza kuonekana katika maisha ya mwa- 
nadamu. Furaha huweza kupatikana kwa kuuzuia 
mwelekeo wa kutenda dhambi na kuimarisha 
uchaji. Namna ya kulifikia hili ni kupitia mafunzo. 



“Mambo bora 
ni yale yanayo- 
fanywa kwa 
uwastani (yale 
yasiyopiondu- 
kia mipaka” 

(Bayhaqi, 
Shu’ab al-Iman, 
V, 261) 



236 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU _ 

Hata wanyama wakali sana wanaweza kufunzwa kwa urahisi zaidi 
kuliko binadamu wanavyoweza kufunzwa. 

Kutoa elimu na malezi ni kazi ya mitume. Ili kuwa muelimishaji, 
hisia kali za ndani ya moyo zinatakiwa kuwa imara. Kwa sababu 
wakati wa kuanzisha mawasiliano na wanafunzi, hisia zao lazima 
zieleweke, zitathminiwe na kisha hatua zichukuliwe kutokana na 
matokeo husika. Hii ni sawa na kufanya vipimo vya kuutambua 
ugonjwa kabla ya kufanya matibabu husika. Ikumbukwe kuwa bin- 
adamu huweza kuvutwa iwapo tu matatizo yao yametatuliwa. 

Kama ambavyo vipawa vya wanadamu hutofautiana, udhaifu 
wao pia hutofautiana. Ndiyo maana muelimishaji anatakiwa kuamil- 
iana na wanafunzi wake kwa uangalifu sana kama mwanasaikolo- 
jia. Neno au mwenendo fulani wenye manufaa kwa mtu fulani un- 
aweza kuwa na madhara kwa mtu mwingine. Hivyo basi, ni muhimu 
tuwajue vizuri wale tunaowajibika kuwahudumia. 

Kwa upande mwingine, muda na kipimo cha matumizi ya ma- 
wasiliano ya mazungumzo lazima yapangiliwe vizuri. Kama tuna- 
vyokuwa waangalifu kukikunja kitu kigumu, ili tusikivunje, ndivyo 
tunavyopaswa kuwa waangalifu na makini juu ya wale wenye silika 
kubwa za umimi na nguvu ya vipawa, na hivyo tusikurupuke katika 
kuwaokoa. Kipimo kinatakiwa kiwe cha kiwango sahihi. Ukimimina 
kwa haraka maji kutoka katika chombo kilichojaa ndani ya chom- 
bo chenye ukubwa huo huo, baadhi ya maji yatamwagika. Lakini 
ukifuata kanuni ya hatua kwa hatua na kuyamimina kidogo kidogo. 



“Mwenye kuongoza watu katika swala basi aifupishe kwa 
sababu miongoni mwao kuna wagonjwa, dhaifu, wazee na 
wenye haja (wenye kazi za kufanya). Mwenye kuswali peke 
yake anaweza kuirefusha swala yake kadiri atakavyo.” 

(Bukhari, Kitab al-‘Ilm, 28) 








Huduma na Adabu Zake 237 


unaweza kuyaingiza maji hayo kwenye chombo 
husika bila kupoteza au kumwaga hata tone moja. 
Umuhimu wa kanuni hiyo ya fizikia haiwezi kupu- 
uzwa katika kuwafunda wanadamu. Kwa maneno 
mengine, kuwafunda wanadamu kunategemea 
subira na kuujua vizuri uwezo wa wanafunzi. 

Muelimishaji au mkufunzi anapaswa kuwajua 
wanafunzi wake kama anavyoujua mgongo wa 
mkono wake na awape mafunzo kulingana na vi- 
pawa vyao. Kwa mfano, mwanafunzi mwenye ki- 
pawa cha ushairi anapaswa kuelekezwa kwenye 
vina vya nyoyo, roho na nafsi za wanadamu; 
mwanafunzi mwenye kipawa cha uongozi, kwa 
upande mwingine, anatakiwa kupewa mafunzo 
kuhusu mwenendo wa mwanadamu, huruma, 
uadilifu na jinsi ya kuwaongoza watu. Vipawa 
vingine vinafuata mfano huohuo, kila kimoja kina- 
takiwa kushughulikiwa kwa namna iliyo tofauti na 
kipawa kingine. 

Huduma za kielimu zinatakiwa kupangiliwa 
kwa umakini kwa kuzingatia uwiano wa mwili na 
roho na akili na moyo. Iwapo akili tu ndiyo itakay- 
oshughulikiwa na kuangaliwa, mapenzi ya kupen- 
da manufaa, ofisi na manufaa mengine ya kidunia 
huongezeka na mafunzo ya kiroho hupuuzwa. Mtu 
aliyepewa mafunzo kwa njia hii huwa mtumwa wa 
mali, umashuhuri na tamaa. Lakini, kama roho 
yake itapata mafunzo sambamba na akili yake, ni 
hapo tu ndipo silika za asili zinapoweza kuingia 
katika njia sahihi. leleweke kuwa elimu isiyopen- 
ya katika moyo haiwezi kubadilika na kuwa nuru 
na maarifa ya kiroho. Elimu bila nuru ya kiroho 
yaweza kumpelekea mhusika kwenye kupotea. 



“Huweka 
taswira kuwa 
kuna kamba 
iliyo kati yangu 
na kila mtu 
anayenizun- 
guka. Kamba 
hii inapokaza 
kupita kiasi, 
huilegeza kido- 
go; ninapohisi 
kuwa imelegea 
sana, huivuta 
na kuikasa. 
Kwa njia hii 
hupata kudu- 
misha uhusiano 
pamoja na watu 
wanaonizungu- 
ka kwa kufanya 
mamho kwa 
uwastani.” Amr 
b. al-As (r.a) 








238 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU 



Wale wasiopambwa na hisia na tunu za kiroho 
wataachwa chini ya udhibiti na huruma ya nafsi 
zinazoamrisha maovu. 

7. Kudumisha hali ya uwa^ani na 
kadri katika kufanya mambo: 


Kama ilivyo katika mambo mengine, kudumi- 
sha uwastani na tabia ya kiasi katika kutoa hu- 
duma ni msingi mkuu. Kama ambavyo mtu wa 
huduma hawezi kuipuuza familia, wazazi na ma- 
jukumu yake mengine, hatakiwi kutumia familia 
yake na majukumu yake mengine kama kisingizio 
cha kuacha kuwahudumia viumbe wa Mwenyezi 
Mungu Mtukufu. 


Ndani ya Qur’an Mwenyezi Mungu Mtukufu 
amewaita Waislamu kwamba ni umma wa wastani: 


Tunatakiwa 
kuwa makini 
sana kuhusu 
elimu na ma- 
funzo kwa wan- 
adamu. Wana- 
takiwa kupewa 
mafunzo 
sambamba na 
uwezo wa kuk- 
ielewa kitabu 
cha ulimwengu 
na kuuelewa 
mpangilio mzu- 
ri na uwiano 
maridhawa 
unaopatikana 
ndani ya ulim- 
wengu. 


“Na vivyo hivyo tumekufanyeni muwe 
Umma wa wastani...” (Qur an, 2:143) 

Mtukufu Mtume (s.a.w) anasema kuwa: 

“Mambo bora ni yale yanayofanywa kwa uwa- 
sitani (yale yasiyopindukia AT7/pa/fa”(Bayhaqi, Shu’ab 
ai-iman, V, 261 ) na anaupatia umma wake kipimo ka- 
mili pale wanapotaka kufanya mambo yao. 

Katika hadith nyingine anasema: 

“Mwenye kuongoza watu katika swala basi 
aifupishe kwa sababu miongoni mwao kuna wag- 
onjwa, dhaifu, wazee na wenye haja (wenye kazi 
za kufanya). Mwenye kuswali peke yake anaweza 
kuirefusha swala yake kadri atakavyo.” (Bukhari, 
Kitab ai-‘iim, 28) 



Huduma na Adabu Zake 239 


Kama inavyoonekana katika maandiko yaliyo- 
tolewa hapo juu, kudumisha uwastani na kiasi ka- 
tika mambo yote ya kidunia na ya kiroho ni msingi 
wa aina yake uliowekwa na Mwenyezi Mungu 
na Mtume Wake. Msingi huu unapodumishwa 
na kuangaliwa, amani na utulivu wa mtu mmoja 
mmoja na jamii kwa ujumla bila shaka vitapatika- 
na. Kwa hali hiyo, mtu anayehudumia watu ana- 
takiwa kuwa mtu wa kiasi na kadri. Kwa mfano, 
mtu anayetoa mawaidha anapaswa kumaliza ho- 
tuba yake pindi tu adhana inapoanza kutolewa, 
kwa sababu watu wenye mambo ya dharura ya 
kufanya wanatakiwa kuzingatiwa, na waumini 
waweze kuanza swala yao kwa amani. Kwa hiyo, 
watu wa huduma wanatakiwa kuwa waelewa na 
wenye werevu. Wanapopenda, kukasirika, kusifu, 
kukosoa na kulaumu hawatakiwi kuvuka mipaka. 
Wanatakiwa kuwawenye Ikhlasi lakini siyowasio- 
jali watu; na kuwa wenye heshima na hadhi lakini 
wasiwe wenye kutakabari, na wenye staha lakini 
siyo wenye kutwezwa. 

Watu wa huduma wanapaswa kuamiliana 
na wale walio chini ya uongozi wao kwa upendo, 
uadilifu, na huruma na wasiwabebeshe mizigo au 
kazi ngumu wasizoweza kuzifanya na kuzitekele- 
za. Ikumbukwe kuwa kutenda kwa uadilifu aina 
maana ya kutenda kwa usawa, bali kumpa kila 
mtu kile anachostahiki. Imeelezwa ndani ya Aya 
tukufu kuwa matendo yote yasiyokuwa ya uadilifu 
yanapaswa kuepukwa: 

“Enyi mlioamini! Kuweni wenye kusimam- 
isha uadilifu, mtowao ushahidi kwa ajili ya 
Mwenyezi Mungu, ijapo kuwa ni Juu ya nafsi 



“Na Yeye ndiye 
aliye ziumba 
bustani zenye 
kutambaa juu 
ya cbanja, na 
zisio tambaa, 
na mitende, na 
mimea yenye 
matunda mbali 
mbali, na 
mizaituni na 
mikomamanga 
inayo fanana 
na isiyo fanana. 
Kuleni matun- 
da yake inapo 
zaka, na toeni 
haki yake siku 
ya kuvunwa 
kwake. Wala 
msitumie kwa 
fujo. Hakika 
Yeye hawapendi 
watumiayo kwa 
fujo.” 

(Qur’an, 6: 141) 






240 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU 



Hasira ni 
jambo lingine 
linaloharibu 
uwastani. Ni 
udhaifu na uko- 
sefu wa urari 
na upungufu 
wa kiakili. Ni 
jambo lina- 
loonyesha 
udhaifu na 
upungufu wa 
mwanadamu. 
Kwa hali hiyo, 
watu wanao- 
toa huduma 
wanatakiwa 
wawe na uwezo 
wa kudhibiti 
hasira na ghad- 
habu zao. 


zenu, au wazazi wawili na jamaa zenu. Akiwa 
tajiri au masikini Mwenyezi Mungu anawasta- 
hikia zaidi. Basi msifuate matamanio, mkaacha 
kufanya uadilifu. Na mkiupotoa au mkajiten- 
ga nao basi Mwenyezi Mungu anajua vyema 
mnayo yatenda.” (Our an, 4:135) 

Kufanya mambo kwa uwastani ni muhimu 
zaidi katika uendeshaji wa ofisi mbalimbali. Hili 
pia huonyesha kiwango cha maarifa, uelewa na 
akili ya mtu husika. Gavana wa Misri, Amr bin al- 
As (r.a) alipoulizwa kuhusu sababu ya mafanikio 
yake, alisema: 

“Huweka taswira kuwa kuna kamba iliyo kati 
yangu na kila mtu anayenizunguka. Kamba hii 
inapokaza kupita kiasi, huilegeza kidogo; ninapo- 
hisi kuwa imelegea sana, huivuta na kuikaza. Kwa 
njia hii hupata kudumisha uhusiano pamoja na 
watu wanaonizunguka kwa kufanya mambo kwa 
uwastani.” 

Kuwatesa watu walio chini ya utawala kwa jina 
la kuweka nidhamu hakuwezi kuchukuliwa kama 
udhuru. Kwa upande mwingine, ni ukweli ulio wazi 
kuwa ukosefu wa nidhamu matokeo yake ni vu- 
rugu. Na hili husababisha matumizi mabaya ya 
mali, muda na huduma na matumizi mabaya hu- 
pelekea kwenye janga na kuanguka. Kamanda al- 
iyeifungua Al-Andalus (Hispania), Tarig bin Ziyad, 
alipoingia Hispania alikuwa amevaa nguo kuukuu 
zenye viraka. Lakini ushujaa na ushindi katika 
moyo na roho yake vilikuwa viking’aa. Mwishoni 
hali hii ya kiroho ikawa nyenzo muhimu katika 
kuanzisha ustaarabu adhimu. Lakini pindi Abdul- 




Huduma na Adabu Zake 241 


lah al-Saghir, mtawala wa mwisho wa Dola ya Ki- 
islamu, Almohad, nchini Andalusia aliposhindwa 
na kuikimbia nchi yake, hata tandiko na hatamu 
za farasi wake vilikuwa vimetengenezwa kwa dha- 
habu. Hii ina maana kwamba hali ya uwastani ina- 
popotea baada ya ushindi na manufaa ya kidunia, 
kushindwa na kuanguka hushika hatamu yake. 
Abdullah al-Saghir alisimama mlimani na kuita- 
zama Granada akaanza kulia baada ya kuona 
mji huo ukiwaka moto. Mama yake akamwambia 
maneno yafuatayo, ambayo yaliacha athari katika 
historia: 

“Lia ewe mwenye kughafilika, lia! Umeshindwa 
kuitetea nchi hii yenye baraka kama mwanaume; 
sasa lia kama mwanamke...” 

Tokea hapo mlima huo ukaitwa “Kilio cha 
mwisho cha Waarabu” au “mlima wa kilio cha 
Waarabu.” 

Amana zisizolindwa kikamilifu hutumika 
vibaya; na amana zenye kutumika vibaya hupotea. 
Baada ya kuanguka kwa Al-Andalus, siyo tu ardhi 
ya Uhispania bali pia kazi nyingi za ustaarabu wa 
Kiislamu na kwa bahati mbaya vitabu milioni moja 
vilichomwa moto. 

Kwa hiyo, mtu anayetoa huduma anapaswa 
kujua namna na wapi anapotakiwa kutumia ama- 
na alizokabidhiwa. Jinsi anavyolinda mali zake 
binafsi zisitumike vibaya ndivyo anavyopaswa 
kuepuka kutumia vibaya mali, elimu na huduma 
za umma. 



“Ni mtu gani 
mnayem- 
chukulia kama 
shujaa mion- 
goni mwenu? 
Tukasema: yule 
anayeshindana 
na watu wenye 
nguvu. Akase- 
ma: Hapana, 
sio huyo, bali ni 
yule anayeweza 
kujidhibiti pin- 
di anapokuwa 
na hasira.” 

(Muslim, Kitab 
al-Birr, 106) 



242 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU 



“Na ushike 
mwendo wa 
katikati, na 
teremsha sauti 
yako. Hakika 
katika sauti 
mhaya zote hila 
ya shaka iliyo 
zidi ni sauti ya 
punda.” 


Tusiuchukulie utumiaji mbaya kama utumi- 
aji mbaya wa mali. Tunatakiwa kutumia onyo la 
Mwenyezi Mungu lisemalo: “Hakika Yeye ha- 
wapendi watumiayo kwa fujo”'*'' katika vipenge- 
le vyote vya maisha yetu. 

Tujue kuwa tutaulizwa kwa kutumia vibaya 
muda na uhai wetu wenyewe au muda na uhai wa 
watu wengine. Kwa hali hiyo, mwalimu anayejua 
umuhimu wa kazi yake hapaswi kutumia vibaya 
muda na nishati za wanafunzi wake. Tujue kuwa 
kutofanya kitu na “kuua muda” ni aina mojawapo 
ya matumizi mabaya na ya fujo. Kutoheshimu 
vitu tulivyopewa kama amana nao pia ni utumiaji 
mbaya na wa fujo. Na matumizi mabaya zaidi ku- 
liko yote ni kusahau kuwa binadamu ndiyo viumbe 
wanaoheshimiwa zaidi kuliko viumbe wengine 
wote na hivyo kutowapa malezi na mafunzo wa- 
nayostahili. 

Kwa hali hiyo tunatakiwa kuwa makini sana 
kuhusu elimu na mafunzo kwa wanadamu. Wa- 
natakiwa kupewa mafunzo sambamba na uwezo 
wa kukielewa kitabu cha ulimwengu na kuuelewa 
mpangilio mzuri na uwiano maridhawa unaopa- 
tikana ndani ya ulimwengu. Mazingira hayo ya 
kielimu yatawapa uwezo wa kuwa wanadamu ka- 
mili wanaoweza kuibadilisha imani yao kwenda 
kwenye hali ya ihsan (yaani kumuabudu Mwenye- 
zi Mungu kana kwamba unamuona). Kwa namna 
moja tunatakiwa kuwapa mafunzo watu wenye 
uelewa wa imani kama waliokuwa nao maswa- 


(Qur’an, 31: 19) 


44. Tazama: Our’an, 6: 141. 





Huduma na Adabu Zake 243 


haba. Vinginevyo miongoni mwa mabilioni ya watu 
hitajio la binadamu wa kweli haliwezi kupatikana. 

Ni lazima tufanye juhudi ya hali ya juu kulea 
wanadamu kamili na kuwaokoa watoto wengi 
kadri tuwezavyo dhidi ya moto wa Jahannam wa- 
takaotumbukia ndani yake. Nani ajuaye? Huenda 
watoto tunawanyooshea mkono wetu ili kuwaokoa 
wakawa ndiyo akina Sultan Mehmed (kamanda na 
mfunguzi), Yavuz, Sulaiman (Mkuu), Sinan (Msan- 
ifu na mhandisi), Piri Reis (nahodha maarufu), Ibn 
Kamal (mwanazuoni wa Kiislamu), Aksemseddin 
au Aziz Mahmud Hudayi (mawalii wa Kisufi) wa 
kesho. 

Umma huwa umma wenye nguvu na kulinda 
umuhimu wake kutokana na kuwalea na kuwa- 
tengeneza watu muhimu kama hao. Japokuwa 
himaya ya Uthmaniyya ilikuwa himaya ndogo ka- 
bisa iliyoanzishwa mjini Anatolia, ilistawi na kuwa 
kama mkuyu mkubwa na kutanda kwenye mabara 
matatu kutokana na watu iliowatengeneza. Lakini 
baadaye himaya hiyo ilitikisika na kuchukua nafasi 
yake katika historia baada ya kuangukia mikononi 
mwa viongozi waliotiwa utumwani na manufaa na 
maslahi binafsi, ambao walipenda zaidi nyadhifa 
zao badala ya mustakbali wa watu wao. 

Katika kutekeleza wajibu wake, mtu anaye- 
wahudumia watu kwa dhati ni kama keshia anaye- 
gawa haki kwa watu wanaostahili, kwa sababu kila 
kitu ni mali na milki ya Mwenyezi Mungu Mtukufu. 

Kila kitu tulichojaaliwa ni baraka zitokazo 
Kwake, na tutaulizwa kwa kila neema na baraka 
hizi alizotupa. Kama hatutaki matokeo ya maswali 



Mtukufu 
Mtume (s.a.w) 
hakuwahi 
kumwamhia 
mtu kosa lake 
moja kwa 
moja, hadala 
yake alikuwa 
akielezea vizuri 
na kusema: “Ni 
vipi ninaona 
mkifanya 
jamho hili na 
hili” 







244 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU 



hayo yawe mateso kwetu, tunatakiwa kusikiliza 
maonyo yafuatayo kutoka kwa Mwenyezi Mungu 
Mtukufu: 

“Na Yeye ndiye aliyeziumba bustani zenye 
kutambaa juu ya chanja, na zisiotambaa, na mi- 
tende, na mimea yenye matunda mbali mbali, 
na mizaituni na mikomamanga inayofanana na 
isiyofanana. Kuleni matunda yake inapozaa, 
na toeni haki yake siku ya kuvunwa kwake. 
Wala msitumie kwa fujo. Hakika Yeye hawap- 
endi watumiayo kwa fujo.” (Qur an, 6:141) 


“Enyi wanaadamu! Chukueni pambo lenu 
kwenye kila pahala wakati wa ibada, na kule- 
ni, na kunyweni na wala msifanye ubadhirifu. 
Kwa hakika Yeye hapendi wanao fanya israfu.” 

(Our’an, 7: 31) 


“Hakika wabadhirifu ni ndugu wa 
Mashet’ani. Na Shet’ani ni mwenye kumkufuru 
Mola wake Mlezi.” (Our an, 17: 27) 


“Mbora mion- 
goni mwenu 
(Waislamu) ni 
yule mwenye 
kujifunza 
Qur’an kisha 
akaifundisha 
(kwa wengine).” 

(Bukhari, Fadail 
al-Qur’an, 21) 


Israfu na ubadhirifu ni kufanya matumizi 
yasiyo sahihi na yaliyozidi kiasi kwa kujihudumia 
wewe mwenyewe. Hata hivyo kutumia kwa ajili 
ya Mwenyezi Mungu hakuhesabiwi kama israfu. 
Badala yake, kadri tunavyozidi kutumia na kutoa 
kwa ajili ya Mwenyezi Mungu ndivyo tunavyozidi 
kupata thawabu na malipo mbele ya Mwenyezi 
Mungu Mtukufu. Imeelezwa ndani ya Aya tukufu: 

“Wanakuuliza juu ya ulevi na kamari. Sema: 
Katika hivyo zipo dhambi kubwa na manufaa 
kwa watu. Lakini dhambi zake ni kubwa zaidi 
kuliko manufaa yake. Na wanakuuliza wa- 









Huduma na Adabu Zake 245 


toe nini? Sema: Kilicho chepesi. Namna hivi 
Mwenyezi Mungu anakubainishieni Aya zake 
mpate kufikiri” (Our an, 2: 219) 

Kwa muhtasari, njia iliyo bora katika mambo 
yote ni kuwa na uwastani na kiasi, na kuepuka ku- 
tumia kwa fujo, jambo ambalo hatimaye hutufanya 
tushindwe kutekeleza majukumu yetu ya kiroho 
na ya kijamii. 

Hasira ni jambo lingine linaloharibu uwastani. 
Ni udhaifu na ukosefu wa urari na upungufu wa ki- 
akili. Ni jambo linaloonyesha udhaifu na upungufu 
wa mwanadamu. Kwa hali hiyo, watu wanaotoa 
huduma wanatakiwa wawe na uwezo wa kudhibiti 
hasira na ghadhabu zao. 



Siku moja Mtukufu Mtume (s.a.w) aliwauliza 
maswahaba: 


“Ni mtu gani mnayemchukulia kama shujaa 
miongoni mwenu? Tukasema: yule anayeshindana 
na watu wenye nguvu. Akasema:Hapana, siyo 
huyo, bali ni yule anayeweza kujidhlbiti pindi ana- 
pokuwa na hasira.’’ {MusWm, Kitab al-Birr, 106) 

Kwa hakika maamuzi yanayokuwa na makosa 
mengi zaidi yanayopelekea kwenye hali ya kusiki- 
tisha na kukatisha tamaa ni yale yanayofanywa 
wakati wa hasira. Kuhusu ukweli huu, Mtukufu 
Mtume (s.a.w) anasema: 

"... Usihukumu baina ya watu wa wawili hali 
ya kuwa una /las/r/a...” (Muslim, Kitab al-Aqdiyah, 16). 
Alimshauri mara tatu swahaba mmoja aliyemtaka 
ushauri “Usikasirike” (Bukhari, Kitab al-Adab, 76) 


Heshima, up- 
endo na shauku 
ya kuipenda 
Qur’an Tukufu 
huzihuisha 
roho, ilhali 
kuipuuza na 
kutoiheshimu ni 
dhamhi kubwa 
inayoyafiflza 
maisha ya 
kiroho ya wan- 
adamu. 



246 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU 




“Zitakuja zama 
katika umma 
wangu ambapo 
idadi ya Qurra 
(wasomaji 
wa Qur’an) 
itaongezeka, 
ilhali mafuqa- 
haa (wasomi 
wenye hikma, 
busara na wa- 
tendaao mema) 
watapungua na 
maarifa yataon- 
doshwa... baada 
ya kipindi hicho 
kitakuja kipindi 
ambacho kile 
kinachoso- 
mwa na watu 
kutoka ndani ya 
Qur’an hakita- 
vuka koromeo 
zao.” 

(Hakim, Mus- 
tadrak, IV, 504) 


Wanadamu wana hali tofauti tofauti. Wakati 
mwingine huwa na hasira na wakati mwingine 
huwa na furaha. Ili kutosababisha uonevu, mtu 
mwenye hasira hatakiwi kufanya maamuzi wakati 
anapokuwa katika hali hiyo. Kwa mujibu wa wo- 
sia wa Mtukufu Mtume (s.a.w), mtu anaposhikwa 
na hasira iwapo atakuwa amesimama basi akae 
chini, na kama atakuwa amekaa basi alale. Kama 
bado atashindwa kuidhibiti hasira yake, basi 
afanye wudhu. Baada ya kuidhibiti kikamilifu ha- 
sira yake, hapo anaweza kufanya maamuzi, kwa 
sababu mara nyingi wakati wa hasira mizania hu- 
kosekana na maamuzi huwa dhaifu, na haki za 
watu zinaweza kukanyagwa. Watu wanaotoa hu- 
duma daima wanatakiwa kuwa makini linapokuja 
suala la uwastani, hisani na neema. 

Hali ya kisaikolojia ya watu ni muhimu sana 
katika kazi na huduma za kielimu. Kama am- 
bavyo rubani asiyejisikia vizuri kisaikolojia huwe- 
za kupewa leseni ya kurusha ndege, vivyo hivyo 
mwalimu mwenye hasira au ghadhabu hatakiwi 
kupewa ruhusa ya kuingia darasani. Wakati huo 
huo, mwalimu mwenye hasira anatakiwa kutafuta 
sababu ya hasira yake na kujaribu kuidhibiti hasira 
hiyo katika kipindi ambacho mafunzo yanatakiwa 
kutolewa kwa utulivu, sambamba na maonyo na 
ushauri, lakini anatakiwa kutokuwa na hasira na 
ghadhabu zinazoweza kuwaumiza wanafunzi. 

Mwenyezi Mungu Mtukufu anatutaka tutana- 
bahi na kuzingatia hali ya ulaini katika namna yetu 
ya kuzungumza: 



Huduma na Adabu Zake 247 


“Na ushike mwendo wa katikati, na ter- 
emsha sauti yako. Hakika katika sauti mbaya 
zote bila ya shaka iliyo zidi ni sauti ya punda.” 

(Our'an, 31: 19) 

Inapohitajika kumkataza mtu kufanya kosa, 
haitakiwi kuumiza hisia za mkosaji na hapaswi 
kuambiwa moja kwa moja; jambo husika linataki- 
wa kuelezwa kwa ujumla bila kutaja jina la mkosaji 
au mzungumzaji anatakiwa kuliekeza kosa husika 
kwake mwenyewe. Mtukufu Mtume (s.a.w) haku- 
wahi kumwambia mtu kosa lake moja kwa moja, 
badala yake alikuwa akielezea vizuri na kusema: 

“Ni vipi ninaona mkifanya jambo hili na hili....” 

Watu wenye kukumbukwa daima katika histo- 
ria ya Kiislamu ambao walilelewa na kukuzwa kwa 
maadili ya hali ya juu waliwaongoza wanajamii wa 
Kiislamu kuanzia watu wa kawaida mpaka masul- 
tan. Ushauri na wosia wa Sheikh Edebali kwa 
Othman Ghazi kwa niaba ya viongozi wengine 
wa dola ni wa busara, hekima na wenye maana 
kubwa: 

“Ewe mwanangu! Wewe ni kiongozi! Kuanzia 
sasa na kuendelea 

Hasira ni zetu; upole ni Juu wako 

Kero na maudhi ni vyetu; maridhiano ni Juu 
yako 

Kulaumu ni kazi yetu; uvumilivu ni kazi yako 

Udhaifu, makosa ni kazi yetu; stahamala ni 
kazi yako 



“Ole wao wale 
wanaozitafuna 
tu aya hizi (yaa- 
ni wanazisoma 
tu) na hawazi- 
tafakari...” 


45. Tazama: Bukhari, Manaqib, 25; Musiim, Kitab ai-saiat, 119. 


Ibn Hibban, 
Sahih, II, 386 





248 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU 



Ili tuweze 
kujiokoa 
dhidi ya athari 
hasi za zama 
tulizo nazo, 
yaani ukafiri, 
ulahidi na 
tatizo la kuri- 
dhia tamaduni 
zisizokuwa 
za Kiislamu, 
tunapaswa 
kujifunza na 
kuifundisha 
Qur’an Tukufu 
kwenye familia 
zetu na kwa 
wale wanaotu- 
zunguka. 


Migongano, mifarakano na ugomvi ni kazi 
yetu; kutenda haki na uadiiifu ni kazi yako 

Jicho baya, kutabiri mabaya na maoni potofu 
ni kazi yetu; kusamehe ni kazi yako” 

“Ewe mwanangu! Kuanzia sasa na kuende- 
iea 

Migawanyiko ni kazi yetu, kutuunganisha ni 
kazi yako 

Uvivu ni kazi yetu; kutuhamasisha na kutuzin- 
dua ni kazi yako...”‘^^ 

8. Kutoa kipaumbele katika mafunzo ya 

Qur'an Tukufu: 

Qur’an Tukufu ni amana kutoka kwa Mwenye- 
zi Mungu Mtukufu iliyoteremshwa kwa waja wa 
Mwenyezi Mungu kama muongozo kwao. Kuanza 
kuibeba amana hii kwetu sisi na kisha kuipeleka 
kwa watu wengine ni wajibu wetu wa kwanza ka- 
bisa na wa muhimu kuliko mambo yote. Mtukufu 
Mtume (s.a.w) katika hadith yake moja anasema 
kwamba: 

“Mbora miongoni mwenu (Waisiamu) ni yuie 
mwenye kujifunza Qur’an kisha akaifundisha (kwa 
wengine). ” [Bukhan, Fadail al-Qur’an, 21) 

Huduma bora na kubwa kabisa anayoweza 
kufanyiwa mwanadamu ni kumsaidia apate mus- 
takabali wake wa milele. Namna ya kulifanya hili 
ni kumuongoza mja kwenye utiifu, kumnyenyekea 
na kumtumikia Mwenyezi Mungu akiwa kwenye 


46. Angalia sehemu iliyobaki ya ushauri na wosia wa Edibili 
katika sehemu ya mwisho ya kitabu hiki. 




Huduma na Adabu Zake 249 


njia iliyonyooka. Hili linaweza kufikiwa tu iwapo 
atapata maadili na hisia za Qur’an Tukufu. 

Our’an ni chimbuko la hekima itokayo kwa 
Mwenyezi Mungu kwa waja Wake. Mwenyezi 
Mungu Mtukufu anawaambia wanadamu kuwa: 

“Enyi watu! Yamekujieni mawaidha kutoka 
kwa Mola wenu Mlezi, na poza kuponyesha 
yaliyomo vifuani, na uwongofu, na rehema 
kwa Waumini.” (Our’an, 10: 57) 

Our’an Tukufu ni muongozo mkuu kwa sababu 
imebeba ukamilifu, ukweli na siri za kimaanawi na 
kiroho ambazo mwanadamu anazihitajia mpaka 
Siku ya Mwisho. Hili limeelezwa ndani ya Qur’an 
Tukufu kama ifuatavyo: 

“Hakika hii Qur’ani inaongoa kwenye yal- 
iyonyooka kabisa, na inawabashiria Waumini 
ambao wanatenda mema ya kwamba watapata 
malipo makubwa.” (Our an Tukufu, 17: 9) 

Kwa kuwa Qur’an Tukufu ni kitabu kutoka kwa 
Mwenyezi Mungu Mtukufu ambacho muongozo 
wake utaendelea mpaka Siku ya Mwisho, wau- 
mini walio chini ya kivuli chake wanapaswa kuishi 
kulingana na muongozo wake mpaka watakapok- 
ufa. Kwa maneno mengine, waumini wanapaswa 
kujitolea nafsi zao kwa ajili ya muongozo wake na 
walipokee jukumu la muongozo wa kiroho, ama- 
ni na uhai wa vizazi vya baadaye kupitia muon- 
gozo wa Qur’an Tukufu kama jukumu lao kuu na 
tukufu kuliko majukumu mengine yote. Maelezo 
yafuatayo kutoka katika zama za mwanzo za Uis- 



Kukipa elimu 
kizazi kichanga 
bila kukipa 
nuruya Qur’an 
na hisia za ki- 
roho ni khasara 
na majuto 
makubwa kwa 
mwanadamu, 
kiumbe anaye- 
heshimika 
ulimwenguni. 
Jukumu kuu 
la wazazi sio 
kuipa chakula 
miili ya watoto 
wao bali kuz- 
ilisha roho zao 
na kuwaandalia 
mustakbali wa 
milele. 









250 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU 



“Mwenyezi 
Mungu 
atainyanyua 
daraja ya mja 
Wake Siku ya 
Kiyama. Mja 
atashangaa na 
kuuliza: “Mola 
wangu! Kwani- 
ni umeinyanyua 
daraja yangu?” 
Mwenyezi Mun- 
gu Mtukufu 
atasema: “Kwa 
sababu ya 
swala na toba 
ya mwanao 
aliyoifanya kwa 
niaba yako” 

(Ahmad 
bin Hanbal, 
MusnadJI, 509; 
Ibn Majah, Kitab 
al-Adab, I) 


lamu yanaonyesha na kuthibitisha ukuu na utuku- 
fu wa jukumu hili. 

Kutokana na ombi maalumu, Mtukufu Mtume 
wa Mwenyezi Mungu (s.a.w) alituma walimu wa 
Our’an wapatao sabini waliojulikana kama “Qurra” 
kwenda kwenye makabila ya Ra’l, Zagwan, Us- 
ayyah na Banu Lihyan. Walipofika katika eneo 
liitwalo “Bi’r Maunah”, watu wa makabila hayo 
waliwafanyia hiyana na kuwaua. Mtukufu Mtume 
(s.a.w) aliposikia habari hizo, aliwaombea maan- 
gamizi wauaji hao kwa kipindi cha mwezi mmoja. 

Kitendo cha Mtume wa rehema (s.a.w), 
ambaye hakuwalaani watu wa Taif waliompiga 
mawe, akawalaani waliowaua walimu wa Qur’an 
kinaonyesha jinsi dhambi ya kuzuia mafunzo 
ya Qur’an Tukufu ilivyokuwa kubwa. Hili vilev- 
ile linaonyesha kwamba kwa mujibu wa Mtukufu 
Mtume (s.a.w) kazi na jukumu lenye heshima kuu 
ni kuifundisha Qur’an Tukufu kwa watu. 

Umuhimu mkubwa uliotolewa na Mtukufu 
Mtume (s.a.w) kwenye mafunzo ya Qur’an Tukufu 
ulijionyesha katika nyoyo za Maswahaba kwa jinsi 
walivyokuwa na mahaba makubwa ya kuipenda 
Qur’an Tukufu. Ufuatao ni mfano wa mapenzi ya 
Qur’an Tukufu waliyokuwa nayo Maswahaba: 

Wakati wa vita vya Dhat al-Riqa’, Ammar bin 
Yasir na Abbad bin Bishr (r.a) walikuja kwa Mtukufu 
Mtume (s.a.w) na kumwambia kuwa walitaka ku- 
jitolea kulinda usiku mzima. Qmbi lao lilipokubali- 
wa, Ammar (r.a) alichukua zamu ya pili na kwen- 
da kulala. Rafiki yake, Abbad (r.a) akasimama na 
kuanza kuswali. Mara kafiri mmoja akamuona na 



Huduma na Adabu Zake 251 


kumpiga mshale. Abbad (r.a) aliuchomoa mshale 
mwilini mwake na kuendelea kuswali. Lakini aka- 
pigwa mshale wa pili na wa tatu. Akafanya kama 
mwanzo na kuendelea kuswali. Hatimaye alimali- 
za swala yake na kumuamsha Ammar: 

“Amka, nimepigwa mshale.” Ammar alipoam- 
ka, yule kafiri akamuona na kukimbia. Ammar al- 
ipomuona Abbad akiwa na damu akamuuliza: 

“Subhanallah! Kwa nini hukuniamsha baada 
ya mshale wa kwanza?” Abbad (r.a) akajibu: 

“Nilikuwa tu nimeanza kusoma sura ya Qur’an 
na sikutaka kukatisha swala yangu kabla ya kuika- 
milisha. Lakini mara mishale ikaanza kuja mmoja 
baada ya mwingine, na nikalazimika kurukuu 
na kisha nikakuamsha. Wallah! Kama siyo hofu 
ya kupoteza eneo hili nilililoamrishwa na Mtume 
(s.a.w) kulilinda, ningependelea kufa badala ya 
kukatisha kisomo changu.”''^ 

Heshima, upendo na shauku ya kuipenda 
Our’an Tukufu huzihuisha roho, ilhali kuipuuza 
na kutoiheshimu ni dhambi kubwa inayoyafifiza 
maisha ya kiroho ya wanadamu. Mtukufu Mtume 
(s.a.w) alipoonyeshwa madhambi ya umma wake, 
aliona kwamba “kuisahau Qur’an iliyohifadhiwa” 
ndiyo dhambi kubwa kuliko yote.''® 

Ndiyo maana sisi na watoto wetu tunatakiwa 
kujifunza na kujitahidi kuishi kulingana na muon- 
gozo wa Qur’an ili tuweze kuhuisha uwezo na 
baraka zake za kiroho. Vinginevyo Qur’an Tukufu 


itk 



“Kuna maneno 
mangapi 
ambayo ni ya 
jana, yalipita 
jana. Hii ni siku 
mpya; kwa hiyo 
mambo mapya 
yanapaswa 
kusemwa.” 


47. Angalia Ahmad bin Hanbal, Musnad, III, 343 -44. 

48. Abu Dawud, Kitab al-salat, 16. 


Jalal al-Din 
Rumi 




252 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU _ 

haiwezi kuacha athari katika nyoyo zetu. Mtukufu Mtume (s.a.w) 
anasema: 

“Zitakuja zama katika umma wangu ambapo idadi ya Qurra (wa- 
somaji wa Qur’an) itaongezeka, iihaii mafugahaa (wasomi wenye 
hikma, busara na watendaao mema) watapungua na maarifa yat- 
aondoshwa... baada ya kipindi hicho kitakuja kipindi ambacho kiie 
kinachosomwa na watu kutoka ndani ya Qur’an hakitavuka koromeo 
zao.” (Hakim, Mustadrak, IV, 504) 

Mwenyezi Mungu Mtukufu anasema ndani ya Qur’an Takatifu: 

“Hakika katika kuumbwa mbingu na ardhi na kukhitalifiana 
usiku na mchana ziko Ishara kwa wenye akili, ambao humkum- 
buka Mwenyezi Mungu wakiwa wima na wakikaa kitako na wak- 
ilala, na hufikiri kuumbwa mbingu na ardhi, wakisema: Mola 
wetu Mlezi! Hukuviumba hivi bure. Subhanaka, Umetakasika! 
Basi tukinge na adhabu ya Moto.” (Our an, 3:190 -91) 

Aya hii zilipoteremshwa, Mtukufu Mtume (s.a.w) akasema: 

“0/e wao wale wasiozitafakari aya hizi!” Katika riwaya ny- 
ingine: 

“Ole wao wale wanaozitafuna tu aya hizi (yaani wanazisoma tu) 
na hawazitafakari...”^^ 

Mafunzo ya Our’an kwanza yanatakiwa kuanza kwa kuingia 
katika mazingira yake adhimu, kutaamali na kuitafakari Qur’an. 


49. Tazama, Ibn Hisham, Sahihi, II, 386. 



Tunatakiwa kuifanya Qur’an Tukufu kuwa chimbuko 
la ustawi na nuruya roho na nyoyo zetu. Usomaji wa Qur’an 
Tukufu na kuishi kwa mujibu wa misingi yake tulikubali na 
kulipokea kama wajibu na jukumu letu. 






Huduma na Adabu Zake 253 


Vinginevyo, kuisoma tu Our’an bila kutafakari 
maana zake “haitokwenda chini ya koo,” kwa 
maneno mengine haitokuwa na manufaa na faida 
kwa roho ya mja, kama ilivyoelezwa katika hadith 
tukufu ya Mtukufu Mtume (s.a.w). 

Njia muhimu ya wokovu dhidi ya zama za 
mdororo wa kidini ni juhudi ambazo zimekuwa 
zikifanywa kwa ajili ya Qur’an Tukufu. Leo hii hizi 
juhudi ni muhimu zaidi kuliko wakati wowote ule. 
Katika zama hizi, huduma ya dharura na ya laz- 
ima tunayotakiwa kuifanya kwa ajili ya Uislamu 
ni kuongeza mapenzi ya kupenda mafunzo ya 
Qur’an Tukufu, jambo litakalouwezesha umma wa 
Kiislamu kuamka na kurejea katika hali yake. 

Ni lazima kuamini ahadi ya Mwenyezi Mungu 
Mtukufu ya kwamba “atakamilisha (ufunuo wa) 
nuru Yake.” (Our’an, 61: 8) Hata hivyo, kwa kuwa 
Mwenyezi Mungu Mtukufu atatimiza ahadi yake 
mikononi mwa wanadamau, tunatakiwa kufanya 
juhudi kubwa kutekeleze jukumu letu. Vinginevyo 
Mola wetu bado ataikamilisha Nuru Yake bila ya 
msaada wetu, lakini wale wanaopuuza wajibu 
huu watakuwa ni wenye kuulizwa kwa kupuuza 
na kushindwa kutekeleza wajibu wao. Adhabu ya 
Mungu iliyowakumba watu watatu ambao wali- 
shiriki harakati zote za kijeshi isipokuwa Vita vya 
Tabuk, ni tukio maarufu katika historia ya Kiislamu. 
Hivyo basi, ili kuwa huru kutokana na jukumu bin- 
afsi, ni muhimu kuwa mtu mwenye kujitolea katika 
kuutumikia Uislamu. Kuna heshima kubwa kama 
kushiriki katika kuihudumia dini? Lakini kutegem- 
ea tu imani na matumaini ya kwamba Mungu ata- 



“...Na vitu 
vinavyopendeza 
zaidi ambavyo 
mja Wangu 
kujikurubisha 
navyo Kwangu, 
ni vile nilivyom- 
uamrisha; na mja 
Wangu huendelea 
kujikurubishwa 
kwangu zaidi kwa 
kutekeleza Nawafil 
(kusali au kufanya 
mambo ya ziada 
mbali na yale ya 
wajibu) mpaka 
ninampenda, 
hivyo Mimi huwa 
sikio lake ana- 
losikia kwalo, na 
macho yake anayo- 
tazamia, na mkono 
wake anaoshikia, 
na miguu yake 
anayotembelea; na 
akiniomba humpa, 
na akiomba nim- 
linde humlinda 
(yaani humpa 
ulinzi Wangu) 
na sisiti kufanya 
jambo kama nina- 
vyosita kuchukua 
roho ya muumini, 
kwa sababu yeye 
hukichukia kifo, 
nami nachukia 
kumhuzunisha.” 
(Bukhari, Kitab 
al-Riqaq, 38) 





254 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU 



leta msaada bila sisi kufanya juhudi ni jambo lililo 
kinyume na moyo wa Uislamu. 

Ili tuweze kujiokoa dhidi ya athari hasi za 
zama tulizonazo, yaani ukafiri, ulahidi na tatizo 
la kuridhia tamaduni zisizokuwa za Kiislamu, tu- 
napaswa kujifunza na kuifundisha Qur’an Tukufu 
kwenye familia zetu na kwa wale wanaotuzungu- 
ka. Kamwe tusisahau hitajio letu la Qur’an Tukufu. 
Kuwa katika uhusiano endelevu na Qur’an Tukufu 
kutatupelekea kuipata njia ya Qur’an na kupambwa 
na maadili yake. Kufanya kinyume na haya itakuwa 
ni hasara na majuto kwetu. Ni kupoteza mustakab- 
ali wetu wa milele kwa furaha ya muda tu. 


Watu wanaotoa 
uduma wana- 
takiwa kuwa na 
elimu na uzoefu 
katika uwanja 
wa huduma 
zao. Uwezo huu 
usipopatikana, 
huduma hai- 
tokuwa na man- 
ufaa, inaweza 
hata ikawa na 
madhara. 


Wale wanaoishi mbali na nuru ya Qur’an 
Tukufu ni wasafiri katika giza la milele. Hususan 
watoto wetu wenye umri wa kwenda shule wana- 
hitajia mafunzo ya Qur’an, maarifa ya dini, ma- 
funzo ya kiimani na ya kimaadili. Imani kwamba 
familia peke yake inaweza kutoa mafunzo mazuri 
ya dini siyo sahihi. Kama ambavyo elimu kamili ya 
sayansi inatolewa shuleni, elimu na mafunzo ya 
kidini nayo pia yanatakiwa kutolewa kwa wataala- 
mu wake; hata hivyo, kuwasahau vijana wanao- 
tuzunguka huku tukiwapa elimu watoto wetu siyo 
tabia sahihi ya Kiislamu. 

Kukipa elimu kizazi kichanga bila kukipa nuru 
ya Qur’an na hisia za kiroho ni hasara na majuto 
makubwa kwa mwanadamu, kiumbe anayehesh- 
imika ulimwenguni. Jukumu kuu la wazazi siyo 
kuipa chakula miili ya watoto wao bali kuzilisha 
roho zao na kuwaandalia mustakabali wa milele. 





Huduma na Adabu Zake 255 


Katika zama hizi ambapo watu wamesalimu 
amri mbele ya maada, walimu wa Our’an wana- 
takiwa kuwa na uangalifu maalumu kwa wanafun- 
zi wao. Nyoyo za wanafunzi zinapaswa kujazwa 
mapenzi ya kumpenda mwalimu wao. Kabla ya 
kujifunza alfabeti, wanatakiwa kujifunza ukweli 
na uhalisia wa alfabeti hizo kutoka kwa mwalimu 
wao. Nyoyo ndogo za wanafunzi zinatakiwa ku- 
jazwa upendo wa kumpenda Mwenyezi Mungu na 
Mtume Wake; uzuri wa Uislamu unatakiwa kupata 
nafasi ndani ya nyoyo zao. 

Tuanze kuwafundisha maneno ya Mwenyezi 
Mungu kwa kuwapa hisia ya kuwa maneno hayo 
wanaambiwa na Mwenyezi Mungu Mtukufu. Kwa 
njia hii, nyoyo zao ndogo zitaelewa tofauti iliyopo 
baina ya alfabeti za Qur’an na alfabeti nyingine na 
wataieshimu Qur’an Tukufu katika kipindi chote 
cha uhai wao. Roho zao zitastawishwa sambamba 
na maana za kitabu hiki na kugeuka kuwa hazina 
ya siri kutoka kwa Mwenyezi Mungu Mtukufu.®° 

Nyoyo za watoto zitakapojazwa upendo wa 
kumpenda Mwenyezi Mungu Mtukufu, Mtume 
Wake na Kitabu chake Kitukufu, ibada zao zita- 
songa mbele kuelekea kwenye ukamilifu. Kwa 
sababu imani yao itaimarika, ulimwengu wao wa 
kiroho utastawi. Kisha wataisoma Qur’an Tukufu 
kwa ladha ya kipekee na kuwa makini sana kuhusu 


50. Watangulizi wetu waliwakataza watoto waliohifadhi 
Our’an kucheza mchezo wa kuchupa kwa sababu ya hesh- 
ima waliyokuwa nayo Juu ya Our’an Tukufu. Kwa hali hiyo 
walitengeneza mazingira mazuri ya kuwalea watoto wao kwa 
kuhakikisha wanakiheshimu kikamilifu kitabu hiki kitukufu. 



“Mwenyezi 
Mungu Mtuku- 
fu humpenda 
mja Wake 
anayefanya 
kazi yake kwa 
namna nzuri na 
salama.” 

(Daylami, Mu- 
snad, I, 157) 





256 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU 



amri na makatazo yake. Watazipamba nafsi zao 
kwa maadili na mwenendo wa Mtukufu Mtume wa 
Mwenyezi Mungu (s.a.w). 

Kuwa na mtoto kama huyo ni faida kubwa ya 
milele kwa wazazi wote. Mtukufu Mtume (s.a.w) 
anaielezea faida hii kama ifuatavyo: 

“Mwenyezi Mungu atainyanyua daraja ya mja 
Wake Siku ya Kiyama. Mja atashangaa na kuuiiza: 

“Moia wangu! Kwanini umeinyanyua daraja 
yangu?” 

Mwenyezi Mungu Mtukufu anasema: 


“Kwa sababu ya swaia na toba ya mwanao 
aiiyoifanya kwa niaba yako” (Ahmad bin Hanbai, 
Musnad,ll, 509; Ibn Majah, Kitab al-Adab, 1) 


Katika hadith nyingine, imeelezwa kuwa: 


Iwapo katika 
jamii fulani wa- 
takuwepo watu 
wenye sifa bora 
wanaoweza 
kuibeba kaziya 
kutoa huduma, 
itakuwa rahisi 
kuwapeleka 
watu wa jamii 
hiyo kwenye 
vilele. 


“Mwanadamu anapokufa, matendo yake hu- 
fikia kikomo, isipokuwa mambo matatu, sadaka 
yenye kuendeiea, au eiimu yenye manufaa (kwa 
watu), au mtoto mwema anayemuombea (mare- 
/lemt/).” (Muslim, Kitab al-Wasiyyah, 14; Tirmidhi, Kitab al- 
Ahkam, 36) 

Kwa muhtasari, kuihudumia Qur’an Tukufu ni 
baraka ya Mwenyezi Mungu kwa waja Wake, am- 
bayo inahitaji usikivu na umakini mkubwa, na siyo 
kazi ya ulimi tu bali pia moyo wenye hisia. 

9. Kujiendeleza kielimu na kimaadili 

Mtu wa huduma asisahau kujiendeleza ili ku- 
toa huduma bora kwa watu. Juhudi za maendeleo 



Huduma na Adabu Zake 257 


endelevu zinapaswa kuwa sifa na tabia yake ya 
kawaida. Watu wa huduma wasiokuwa na sifa 
ambao hawana elimu na uzoefu wa kutosha na 
ambao hawajali kabisa maendeleo yao ya ki- 
maadili na kiroho hawawezi kutoa huduma kamili 
na ya dhati kabisa. 

Kwa upande mwingine, maendeleo na ma- 
badiliko katika maisha ni kanuni ya Kimungu. Kila 
kiumbe kisichoendana na yale yanayotakiwa na 
uhai lazima kitatoweka. Ndiyo maana watu wana- 
otoa huduma wanapaswa kuichunga kanuni hii ya 
Kimungu na kulipokea suala la kujiendeleza kama 
jukumu. 

Suala jingine muhimu ni ukweli kwamba aina 
ya huduma na jinsi utekelezaji wake hubadilika kul- 
ingana na mazingira ya wakati. Kitu ambachojana 
kilikuwa muhimu kinaweza kikapoteza umuhimu 
wake leo. Njia ya utekelezaji wake pia inaweza 
kubadilika. Kuwa na uwezo wa kuyaona mambo 
haya kunawezekana tu iwapo mtoaji wa huduma 
atajiendeleza. Tungo zifuatazo za Mawlana Jalal 
al-Din Rumi zinaonyesha udharura na umuhimu 
wa jinsi tunavyotamka maneno yetu: 

“Kuna maneno mangapi ambayo ni ya jana, 
yalipita jana 

Hii ni siku mpya; kwa hiyo mambo yanapaswa 
kusema” 

Ali (r.a) anasema: 

“Usiwalee watoto wako kulingana na mahi- 
taji ya wakati wako bali kulingana na mahitaji ya 



“Mimi ninge- 
omba nyumba 
bii ijae watu 
kama vile Abu 
Ubayda bin 
Jarrah, Muadh 
bin Jabal na 
Hudhayfa 
al-Yamani na 
kuwapa maju- 
kumu ya ku- 
fikisha ujumbe 
wa Uislamu 
na kuendeleza 
jamii.” 

(Bukhari, Ta- 
rikh al-Saghir, 
I, 54) 




258 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU _ 

wakati wao”. Anaashiria umuhimu wa kuzingatia hali na mazingira 
ya zama na wakati husika. 

Wale wanaowahudumia watu wanatakiwa kujiendeleza hasa 
katika nukta zifuatazo: 

a. Kujiendeleza kielimu 

Watu wanaotoa huduma kwanza kabisa wanatakiwa wawe na 
silaha ya elimu ambayo itawapatia mustakabali wa milele. Ili wa- 
siangukie katika mitego ya fikra na imani potofu, wanatakiwa kupa- 
ta elimu imara ya kithiolojia. Wakiwa na lengo la kutekeleza ibada 
mbalimbali kwa mujibu wa miongozo ya Mwenyezi Mungu, wana- 
takiwa kupata elimu ya uchaji wa Kiislamu. Ili wawe waja wataka- 
opata radhi za Mwenyezi Mungu Mtukufu, wanatakiwa kuyasoma 
maisha ya Mtukufu Mtume (s.a.w) na kuyaelewa kwa moyo wenye 
kutaamali na kutafakari. 

Tunatakiwa kuifanya Qur’an Tukufu kuwa chimbuko la ustawi 
na nuru ya roho na nyoyo zetu. 

Usomaji wa Qur’an Tukufu na kuishi kwa mujibu wa misingi 
yake tulikubali na kulipokea kama wajibu na jukumu letu. 

Watu wa huduma hawatakiwi kusahau au kupuuza usomaji wa 
vitabu vingine ili kuongeza utamaduni wao na kuimarisha shakhsia 
yao. Mara kwa mara wanatakiwa kusoma vitabu vya ushairi na his- 
toria, visa vya Qur’an Tukufu, wosia wa Mitume na walimu wa Kisufi, 

ffl “Akasema: Bali tupeni nyinyi! Tahamaki kamba zao na flmbo zao 
zikaonekana mbele yake, kwa uchawi wao, kuwa zinapiga mbio. 
Basi Musa akaingia khofu nafsiyake. Itikasema: Usikhofu! Hakika 
wewe ndiye utakaye shinda. Na kitupe kilicho katika mkono wako 
wa kulia; kitavimeza walivyo viunda. Hakika walivyounda ni hila 
za mchawi tu, na mchawi hafanikiwi popote aflkapo.” (Qur’an, 20: 
66-69) 





Huduma na Adabu Zake 259 


maagizo ya Ali (r.a) kwa magavana®^ pamoja na 
ushauri na wosia kutoka kwa wataalamu wa mas- 
uala ya kiroho. 

Mbali na usomaji wa vitabu wanatakiwa kuhud- 
huria darsa za kielimu na makongamano mbalim- 
bali. Hii ni njia ya kawaida ya kutafuta elimu. Kwa 
namna maalumu kabisa, hawatakiwi kukosa hata 
kidogo makongamano na darsa za wanazuoni 
wema wanaoishi maisha ya unyoofu. 

b. Kujiendeleza kiroho 

Mtu wa huduma anayewahudumia watu ana- 
takiwa vilevile kuiendeleza hali yake ya kiroho, 
katika kipindi chote anachoendelea kutoa hudu- 
ma. Anatakiwa kujisalimisha kwa Mola wake na 
kujitahidi kutekeleza majukumu na wajibu wake 
kwa Ikhlasi na staha ya hali ya juu. Asipojien- 
deleza kiroho, huduma yake anayoitoa inaweza 
kuleta athari zisizotakiwa. Wakati fulani anaweza 
kufanya jambo ambalo alitakiwa kuliepuka, kwa 
sababu anakuwa amekosa au amepoteza uwezo 
wake wa uelewa wa mambo kwa haraka (al-firas- 
ah). Huduma yake haitozaa matunda yoyote zaidi 
ya kujichosha. Ndiyo maana kwamba ili tuweze 
kupata msaada wa Mwenyezi Mungu tunatakiwa 
kuweka umuhimu kwenye kuzikomaza roho zetu 
kwa uchaji. 

Kutoa huduma inayokubalika kutawezekana 
kwa kuwa na uwezo wa uelewa wa mambo kwa 
haraka (intuition) na kwa kupata msaada wa 


51. Sehemu ya maagizo hayo ya Ali (r.a) inapatikana katika 
sura husika mwishoni mwa kitabu hiki. 



r —— 


b 


Kazi yetu 
katika njia ya 
Mwenyezi Mun- 
gu Mtukufu ni 
kufanya juhudi 
kwa kadiri ya 
uwezo wetu 
na kuyaacha 
yaliyohaki 
mikononi mwa 
Mwenyezi 
Mungu Mtuku- 
fu (tawakkul). 
Na tunapaswa 
kuamini kuwa 
matokeo 
yatapatikana 
kulingana na 
mapenzi yake 
Mwenyezi 
Mungu. 











260 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU 



“Iwapo dirisha 
au nyumba 
imejaa mwan- 
ga, usikikipe 
hadhi chochote 
isipokuwa 
jua. Hapo jua 
husema, “Ewe 
uliye makosani 
(katika imani 
yako), niki- 
zama itadhi- 
hirika (utauona 
ukweli).” 

Jalal al-Din 
Rumi 


Mwenyezi Mungu na hili huweza kupatikana kwa 
kuwa mja wa dhati wa Mwenyezi Mungu Mtukufu. Hili 
limeelezwa katika Hadithul-Qudsi kama ifuatavyo: 

“...Na vitu vinavyopendeza zaidi ambavyo 
mja Wangu kujikurubisha navyo Kwangu, ni vile 
nilivyomuamrisha; na mja Wangu huendelea ku- 
jikurubishwa kwangu zaidi kwa kutekeleza Nawafil 
(kusali au kufanya mambo ya ziada mbali na yale 
ya wajibu) mpaka ninampenda, hivyo Mimi huwa 
sikio lake analosikia kwalo, na macho yake anayo- 
tazamla, na mkono wake anaoshlkia, na miguu 
yake anayotembelea; na akiniomba humpa, na 
akiomba nimlinde humlinda (yaani humpa ulinzi 
Wangu) na sisiti kufanya jambo kama ninavyosi- 
ta kuchukua roho ya muumini, kwa sababu yeye 
hukichukia kifo, nami nachukia kumhuzunisha.” 
(Bukhari, Kitab al-Riqaq, 38) 

Kuwa na moyo imara na ulio hai na kufanya 
maendeleo kunategemea juu ya kuukomboa moyo 
na kuuacha huru dhidi ya mapungufu mbalim- 
bali, kwa maana moyo ni sehemu ya ishara za 
Mwenyezi Mungu Mtukufu. Hili linaweza kufikiwa 
kwa kuchunga kanuni na misingi ifuatayo: 

1. Kuwa makini kuhusu riziki ya halali. 

2. Kuchunga haki za waja na viumbe. 

3. Kuwa katika hali ya kuendelea kufanya 
maombi, dua na kufanya istighfaar. 

4. Kusoma Qur’an Tukufu na kushikamana 
na sheria zake. 

5. Kufanya ibada kwa unyenyekevu. 





Huduma na Adabu Zake 261 


6. Kuutumia usiku kwa shughuli za kidini. 
(Kadiri tunapoziangaza nyakati zetu za usiku kwa 
swala ndivyo zitakavyokuwa katika nyakati zetu 
za asubuhi. Nyakati za alfajiri ni nyakati zenye tha- 
mani zaidi kuliko nyakati zote za siku. Kuzipoteza 
nayakti hizo zenye thamani ni hasara kubwa.) 

7. Kuendelea kumkumbuka na kutafakari 
kuhusu Mwenyezi Mungu Mtukufu. 

8. Kuyatafakari mauti. 

9. Kuwa pamoja na watu wema na waaminifu 
na kujitenga na watenda dhambi na waovu. 

10. Kuhudhuria darsa na vikao vya wasomi na 
watu wenye busara, ambao hufanya wanayoya- 
jua. 

11. Kuwa mtu wa kutoa sadaka. 

Kwa muhtasari, walimu ambao hutoa mafun- 
zo kwa vizazi vya baadaye, wanatakiwa kwanza 
kuzibadilisha nyoyo zao kuwa makazi ya Kisufi. 
Iwapo nyoyo zao hazitobadilika kuwa makazi ya 
kisufi, hazitokuwa na tofauti na kuta za jengo 
ambazo huanguka na kutoweka baada ya muda 
mfupi. Wale wanaozifungua nyoyo zao kwa ajili ya 
wanadamu huendelea kuwa hai na kuishi mpaka 
Siku ya Hukumu, kama vile mafunzo ya kiroho ya 
Yunus Emre na Mawlana katika shule zao yana- 
vyoendelea kuwanufaisha watu bila kukwama. 

c. Maendeleo ya utalaamu 

Watu wanaotoa huduma wanatakiwa kuwa na 
elimu na uzoefu katika uwanja wa huduma zao. 
Uwezo huu usipopatikana, huduma haitokuwa na 



“Mwanangu! 
Ni lini utakuwa 
huru dhidi 
ya minyororo 
ya elimu ya 
uwezekano na 
kufikia daraja 
ya himaya ya 
Kimungu? Ni 
lini matendo 
yako yataku- 
chukua kwenda 
kwenye mamla- 
ka wa Mwenye- 
zi Mungu 
Mtukufu?” 

Abd al-Qadir 
al-.Tailani 




262 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU 



Waumini wa 
kweli hujua 
kwamba 
nguvu zote ni 
za Mwenyezi 
Mungu 
Mtukufu na 
hawajinasibishi 
hata kidogo 
na mafanikio 
yao. Huenda 
mbali zaidi kwa 
kumshukuru 
Mwenyezi 
Mungu Mtuku- 
fu kwa kuwapa 
fursa hiyo. 


manufaa, inaweza hata ikawa na madhara. Hu- 
duma zinazotekelezwa na kutolewa katika namna 
bora kamwe haziwezi kusahaulika. Katika Our’an 
Takatifu, Mwenyezi Mungu Mtukufu anasema: 

“...hakika Sisi hatupotezi ujira wa anaye 
tenda mema.” (Our’an, 18: 30) 

Na Mtume wa Mwenyezi Mungu (s.a.w) 
anasema: 

“Mwenyezi Mungu Mtukufu humpenda mja 
Wake anayefanya kazi yake kwa namna nzuri na 
sa/ama. ” (Daylami, Musnad, I, 157) 

Kwa hiyo basi watu wa huduma wanapaswa 
kujifunza mbinu bora za kufanyia huduma zao. 
Suala lingine linaloweza kunyumbuliwa kutoka 
katika hadith iliyotajwa ni kutoa huduma katika 
hali ya ihsan, yaani kuwahudumia viumbe kana 
kwamba tunamuona Mwenyezi Mungu Mtukufu, 
kwa maana kutoa huduma ukiwa na picha hiyo 
akilini mwako hupelekea kupendwa na Mwenyezi 
Mungu Mtukufu. 

Kwa muhtasari, kujiendeleza kielimu na ki- 
maadili ni kusonga mbele na kuzikamilisha sifa 
zetu za nje na ndani, kwa sababu vizazi bora 
vinaweza tu kulelewa na walimu bora wanaowalea 
wanafunzi wao kielimu na kimaadili. Walimu wa- 
siokuwa bora hutengeneza wanafunzi wasiokuwa 
bora na dhaifu. Kwa kuwa malengo adhimu na ya 
hali ya juu huweza kufikiwa na watu wenye uka- 
milifu, watu hawa wenye ukamilifu wanatakiwa 
kulelewa mikononi mwa walimu wenye ustadi na 
tabia nyoofu. 





Huduma na Adabu Zake 263 


Iwapo katika jamii fulani watakuwepo watu 
wenye sifa bora wanaoweza kuibeba kazi ya ku- 
toa huduma, itakuwa rahisi kuwapeleka watu wa 
jamii hiyo kwenye vilele. Iwapo jamii haina watu 
kama hao wenye sifa bora, basi jamii hiyo itakuwa 
na mgogoro mkubwa wa nguvu kazi. Kama ilivyo 
kwa mwili usiokuwa na kichwa, jamii hiyo nayo 
haiwezi kuendelea kuwa hai. Ndiyo maana suala 
muhimu zaidi kuliko yote ni kutengeneza watu 
bora wenye tabia na sifa za juu kama asemavyo 
mshairi maarufu marehemu Mehmed Akif: 



“Inahitajika mtu wa kweli ili kuubadilisha umma 
kuwa umma wa kweli...” 


Siku moja Umar (r.a) alikuwa amekaa na 
marafiki zake. Akawauliza iwapo wanatamani 
wapewe nini kutoka kwa Mwenyezi Mungu Mtuku- 
fu. Baadhi wakasema: 

“Natamani kama chumba hiki kingejaa pesa ili 
niweze kuzitoa sadaka.” 

Wengine wakasema: 

“Ninatamani nyumba hii ijae dhahabu ili ni- 
weze kuzitumia katika njia ya Mwenyezi Mungu 
Mtukufu.” 

Hata hivyo, Umar aliposema: 

“Kitu gani kingine” wakasema: 

“Kitu gani kingine cha kuomba?” Umarakasema: 

“Mimi ningeomba nyumba hii ijae watu kama 
vile Abu Ubayda bin Jarrah, Muadh bin Jabal na 
Hudhayfa al-Yamani na kuwapa majukumu ya ku- 


Ukitambua 
udhaifu wako, 
ba$i amali ndo- 
go kabisa huwa 
kama mlima. 
Mapungufu 
yako hupata 
kukami- 
lika, sumu zote 
hugeuka kuwa 
mafuta na asali. 
Milima huwa 
mabustani ya 
matunda; ul- 
imwengu wote 
huwa shamba 
la mizabibu 
kwa ajili yako 





264 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU 



fikisha ujumbe wa Uisiamu na kuendeleza jamii. ’’ 
(Bukhari, Tarikh al-Saghir, I, 54) 

10. Kuyahusisha makosa na nafsi yako na 
kuyahusisha mafanikio na Mwenyezi 
Mungu Mtukufu 

Ni nnuhimu mno kutochanganya hisia za 
ubinafsi na huduma inayotekelezwa kwa ajili ya 
Mwenyezi Mungu. Watu wanaojishughulisha 
na kutoa huduma wanatakiwa kuwa waangalifu 
linapokuja suala la kutambua mafanikio yanay- 
oletwa na Mwenyezi Mungu Mtukufu na wasi- 
jipe sifa kamili wao wenyewe, bali wamshukuru 
Mwenyezi Mungu kwa msaada na mapenzi Yake. 
Mwenyezi Mungu Mtukufu anaeleza kuhusu ush- 
indi walioupata waumini katika Vita vya Badr: 


“Hamkuwauwa nyinyi lakini Mwenyezi 
Mungu ndiye aliyewauwa. Na wewe hukutupa, 
walakini Mwenyezi Mungu ndiye aliyetupa...” 

(Qur’an, 8: 17) 


Mfano mwingine wa suala hili ni huu ufuatao: 


“Enyi mlio 
amini! Tak- 
eni msaada 
kwa subira na 
Sala. Hakika 
Mwenyezi 
Mungu yu 
pamoja na wa- 
nao subiri.” 


Fir’aun alijiona dhaifu baada ya kushuhudia 
miujiza ya Nabii Musa (a.s). Ili kujiokoa na hali 
hii, aliwakusanya wachawi mabingwa zaidi katika 
zama zake na kuandaa shindano baina ya wach- 
awi hao na Nabii Musa (a.s). Hata hivyo, bado 
alikuwa na wasiwasi kuhusu matokeo, hivyo aka- 
wauliza wachawi: 

“Niambieni, mtamshinda Musa?” 


Kiongozi wa wachawi akamjibu: 


(Qur’an,2: 153) 



Huduma na Adabu Zake 265 


“Tupo katika kiwango cha juu kabisa cha 
uchawi. Hakuna aliye bora zaidi yetu katika ucha- 
wi. Labda ije nguvu ya kuvunja uchawi kutoka 
mawinguni, vinginevyo tunakuhakikishia kuwa 
tutashinda shindano hili. Hakika sisi tuna nguvu 
mno.” 

Ikakubaliwa kuwa shindano lifanyike siku ya 
sikukuu. Kila mtu alihudhuria na hadhara ilikuwa 
na shauku kubwa ya kuona kitakachotokea. Wach- 
awi wakatupa kamba zao ardhini na kila kamba 
ikageuka kuwa nyoka. Tukio hili limeelezwa ndani 
ya Qur’an Tukufu kama ifuatavyo: 

“Akasema: Bali tupeni nyinyi! Tahamaki 
kamba zao na fimbo zao zikaonekana mbele 
yake, kwa uchawi wao, kuwa zinapiga mbio. 
Basi Musa akaingia khofu nafsi yake. Tukase- 
ma: Usikhofu! Hakika wewe ndiye utakaye 
shinda. Na kitupe kilicho katika mkono wako 
wa kulia; kitavimeza walivyoviunda. Hakika 
walivyounda ni hila za mchawi tu, na mchawi 
hafanikiwi popote afikapo.” (Qur an, 20 : 66-69) 

Kisha Nabii Musa (a.s) akatupa chini fimbo 
yake na tahamaki ikageuka kuwa joka kubwa na 
kuzimeza kamba zote za wachawi. Huo haukuwa 
uchawi wa kibinaadamu; ulikuwa muujiza kutoka 
kwa Mwenyezi Mungu Mtukufu. Walichokifanya 
wachawi kilikuwa ni hila na ujanja tu. 

Kiongozi wa wachawi akamwambia mwen- 
zake mmoja, baada ya kuona yaliyofanywa na 
Nabii Musa (a.s): 



“Bwana wa 
watu ni yule 


anayewa- 

hudumia.” 



266 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU 




“Mtazame Musa pale fimbo yake inapofanya 
kazi yake; ninashangazwa na hali yake itakavy- 
okuwa...” 

Rafiki yake huyo akafanya alivyoambiwa na 
akawa anamtazama Nabii Musa (a.s) kwa ma- 
kini. Alichoona ni kwamba pindi fimbo ya Musa 
ilipokuwa ikiendelea kufanya kazi yake, Musa 
alikuwa amesawajika na rangi ya uso wake 
ikabadilika. Akamtaarifu mchawi mkuu kuhusu ali- 
chokiona: 

“Tukio hili lilipokuwa likitokea, Musa alisa- 
wajika, lakini fimbo yake iliendelea kufanya kazi 
yake.” 


Katika kipindi 
chote cha 
historia, raia 
walidumisha 
mwenendo 
mzuri pale 
viongozi wal- 
ipokuwa na 
tahia njema, 
kwa sahahu 
ya uhusiano 
uliokuwepo 
haina ya raia ya 
viongozi. 


Mchawi mkuu aliposikia hivyo akasema: 

“Hizi siyo hila za Musa, bali ni kazi ya Mwenye- 
zi Mungu Mtukufu, kwa sababu mchawi hawezi 
kuzihofia hila zake mwenyewe, kama ambavyo 
msanii hawezi kuihofia sanaa yake. Hivyo basi hii 
ni kazi kutoka kwa Mwenyezi Mungu...” na hivyo 
akaikubali imani ya Nabii Musa (a.s). 

Wachawi wengine nao pia walimfuata na 
kuingia katika imani mpya, yaani dini ya Nabii 
Musa (a.s). Tukio hili pia linaonyesha kwamba 
tusipochanganya hisia zetu binafsi katika huduma 
zetu na kutarajia tu radhi za Mwenyezi Mungu 
Mtukufu, tutapata baraka za Mwenyezi Mungu 
na kupata matokeo yenye mafanikio, hata kama 
uwezo wetu au vipawa vyetu siyo imara sana 
kutekeleza huduma husika. Nabii Musa (a.s) ali- 
hisi hofu kwa sababu wakati huo aliwaza kuwa 
hakuwa na uwezo wa kutosha wa kushindana. 




Huduma na Adabu Zake 267 


lakini akajilinda kwa Mwenyezi Mungu Mtukufu 
na kufanya kwa mujibu wa maagizo ya Mwenyezi 
Mungu na matokeo yake akapokea muujiza wa 
Mwenyezi Mungu. Kwa maneno mengine alipa- 
ta msaada wa Mwenyezi Mungu na kuwadhibiti 
wachawi. 

Hivyo basi, kazi yetu katika njia ya Mwenyezi 
Mungu Mtukufu ni kufanya juhudi kwa kadri ya 
uwezo wetu na kuyaacha yaliyobaki mikononi 
mwa Mwenyezi Mungu Mtukufu (tawakkul). Na 
tunapaswa kuamini kuwa matokeo yatapatikana 
kulingana na mapenzi yake Mwenyezi Mungu. 
Watangulizi wetu waliuweka ukweli huu katika ka- 
nuni ya “Mafanikio yanatoka kwa Mwenyezi Mun- 
gu pekee...” 

Kwa maneno mengine, sisi ndiyo tunaopanda 
mbegu ardhini, lakini Mwenyezi Mungu ndiye ana- 
yeamua kuifanya mbegu hiyo kuwa mti mkubwa 
au kuoza na kutoweka. Vilevile, Nabii Musa (a.s) 
ndiye aliyetupa fimbo, lakini Mwenyezi Mungu 
Mtukufu ndiye aliyeigeuza kuwa joka kubwa, li- 
lilowameza nyoka wengine. 

Kwa hiyo tunapaswa kumtazama Mtumaji wa 
baraka siyo baraka zenyewe. Rumi anasema: 

“Japokuwa chuma kimekuwa chekundu, lakini 
siyo chekundu (kwa asili):(wekundu huo) ni mwali 
ulioazimwa kutoka katika kitu kinachotoa moto. ” 

“Iwapo dirisha au nyumba imejaa mwanga, 
usikikipe hadhi chochote isipokuwa jua.” 



“Je! Wakati 
haujafika 
bado kwa 
walio amini 
zikanyenyekea 
nyoyo zao kwa 
kumkum- 
buka Mwenyezi 
Mungu na haki 
iliyo teremka? 
Wala wasiwe 
kama walio 
pewa Kitabu 
kabla yao, 
muda wao 
ukawa mrefu, 
kwa hivyo 
nyoyo zao 
zikawa ngumu, 
na wengi wao 
wakawa wapo- 
tovu.” 


52. Juzuu I utenzi 3261-62. 


(Qur’an, 57: 16) 




268 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU 



“Hapo jua husema, “Ewe uko makosani (ka- 
tika imani yako), nikizama itadhihirika (utauona 
ukweli).”^^ 

Abd al-Qadir al-Jailani anatoa wosia na ush- 
auri ufuatao kuhusu suala hilo hilo: 

“Mwanangu! Ni lini utakuwa huru dhidi ya 
minyororo ya elimu ya uwezekano na kufikia 
daraja ya himaya ya Kimungu? Ni lini matendo 
yako yatakuchukua kwenda kwenye mamlaka ya 
Mwenyezi Mungu Mtukufu? 


Usimkimbie Mwenyezi Mungu Mtukufu kwa 
sababu tu ya mabalaa anayokutahini. Mwenyezi 
Mungu anakutahini kwa mabalaa mbalimbali na 
sababu ni hii hapa: ili aone kama utazitazama 
sababu na kuondoka mlangoni Mwake au utashika- 
mana na mlango Wake; ili aone kama utategem- 
ea sababu za dhahiri au za batini; ili aone kama 
utayageukia yanayoonekana au yasiyoonekana; 
ili aone kama utaiangalia elimu, uwezo na vipawa 
kutoka kwako au kutoka kwa Mwenyezi Mungu 
Mtukufu...” 


“Wala msijitie 
kwa mikono 
yenu katika 
maangamizo” 


Hii ina maana kwamba waumini wa kweli hu- 
jua kwamba nguvu zote ni za Mwenyezi Mungu 
Mtukufu na hawajinasibishi hata kidogo na ma- 
fanikio yao. Huenda mbali zaidi kwa kumshuku- 
ru Mwenyezi Mungu Mtukufu kwa kuwapa fursa 
hiyo. 

Sultan Suleiman, ambaye aliweza kuiungani- 
sha dunia kwa usultani wa kidunia na usultani wa 


(Qur’an,2: 195) 


53. Juzuu 1 utenzi 3264. 






Huduma na Adabu Zake 269 


kiroho; msimamo aliouonyesha baada ya kupata 
ushindi ni kipimo kwa watu wote wa huduma. 

Barbarossa Hayreddin Pasha aliyashinda 
majeshi ya Andrea Doria katika Vita vya Preve- 
za. Andrea Doria alikimbia na akayaokoa maisha 
yake kwa tabu sana. Barbarossa alirudi Istanbul 
akiwa na maelfu ya mateka. Eneo la bahari lilikuwa 
limejaa manchani zilizowabeba mateka. Sultan 
Suleiman alikuwa akitazama mandhari hii ya ush- 
indi kutokea kwenye kasri lake. Pasha mmoja 
akamwambia huku akiwa na hamasa kubwa: 

“Ewe sultan wangu! Ninashangaa ni mara 
ngapi ulimwengu umeshuhudia mandhari hiyo ya 
ushindi? Kwa hakika sasa unapaswa kufurahi na 
kuona ni fahari.” 



Sultan Suleiman akajibu: 


“Ewe Pasha! Je tuone fahari au kumshuku- 
ru Mola wetu na Kumsifu kwa kutujaalia ushindi 
huu?” 

Watu wa huduma wakifuata miongozo hii, 
hujiweka huru dhidi ya nafsi huku staha na uny- 
enyekevu wao ukiongezeka. Watakuwa wam- 
eokolewa dhidi ya majivuno na kiburi, ambayo 
ndiyo maradhi hatari zaidi ya nafsi. 

Aya ifuatayo inasema kwamba: “...Usijig- 
ambe! Hakika Mwenyezi Mungu hawapendi 
wanaojigamba.” (Our’an, 28: 76) Ndiyo maana 
kwamba mja anatakiwa kujilinda kwa Mwenyezi 
Mungu Mtukufu dhidi ya hatari ya maradhi ya 
nafsi na kiburi. Japokuwa Mtukufu Mtume (s.a.w) 
alikuwa na sifa na ubora wa hali ya juu, lakini al- 


Imani, ambayo 
humuungani- 
sha muumini 
na Mwenyezi 
Mungu, ambaye 
ndiye pekee 
Mwenye Nguvu, 
ni aina ya msi- 
simko. Muu- 
mini hapaswi 
kukhofla kitu 
chochote na 
wala hapaswi 
kupoteza matu- 
maini. 





270 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU 


f ipokuwa akijizungumza, alikuwa akiongeza kwa 
kusema “hakuna fahari” na kudumisha unyenyeke- 
vu wake. Alichokuwa akitaka tu kuzungumzia na 
kuelezea baraka alizopewa na Mwenyezi Mun- 
gu huku akiepuka fahari au kiburi na majivuno. 
Mtukufu Mtume Muhammad (s.a.w) anasema: 

“Mimi ni kiongozi wa mitume, lakini sizungum- 
zi haya kwa ufahari. Mimi ni mwisho wa manabii, 
lakini sizungumzi haya kwa ufahari. Mimi ndiye ni- 
takayekuwa wa kwanza kufanya uombezi na wa 
kwanza kukubaliwa uombezi wangu, lakini sizun- 
gumzi haya kwa ufahari.” 

“Siku ya Kiyama, pindi ardhi itakapofunguliwa 
mimi nitakuwa wa kwanza kufufuliwa, lakini si- 
zungumzi haya kwa ufahari. Siku hiyo nitapewa 
bendera ya himidi, lakini sijisifu kwa hiii. Siku ya 
Kiyama, mimi ndiye bwana wa wanadamu, iakini 
sizungumzi haya kwa ufahari. Siku ya Kiyama ni- 
takuwa wa kwanza kuingia peponi, lakini sizun- 
gumzi haya kwa ufahah.” {Danrr\\, Muqaddimah, 8) 


“Wala msilegee, 
wala msihu- 
zunike, kwani 
nyinyi ndio wa 
juu mkiwa ni 
Waumini.” 

(Qur’an, 3: 139) 


Kwa hakika “umimi” na “ukaidi” ni kama sara- 
tani kwenye njia ya utoaji wa huduma na tiba yake 
ni ngumu sana. Ni aghlabu kuona maneno yase- 
mayo “bure” kwenye makazi ya kiroho ya Kisufi. 
Neno hili hukusudia kuwaelezea watu kuwa wao 
si chochote. Nukta ya muhimu ni kuutambua ud- 
haifu wetu na kuelewa kuwa sisi ni waja tu. Mja 
anapofikia hatua hii, hata amali ndogo hutosha 
kumuokoa. Ukweli huu unaelezwa katika shairi 
lifuatalo: 

Ukitambua udhaifu wako, basi amali ndogo 
kabisa huwa kama miima 



Huduma na Adabu Zake 271 


Mapungufu yako hupata kukamilika, sumu 
zote hugeuka kuwa mafuta na asali, 

Milima huwa mabustani ya matunda; ulim- 
wengu wote huwa shamba la mizabibu kwa ajili 
yako.^'^ 



Wale wanajishughulisha na huduma ya kuwa- 
hudumia viumbe wanapaswa kuomba msaada wa 
Mwenyezi Mungu wakijua kwamba wao ni dhaifu. 
Jambo hili limeelezwa ndani ya Aya ifuatayo: 


“Enyi mlioamini! Takeni msaada kwa subi- 
ra na Sala. Hakika Mwenyezi Mungu yu pamoja 
na wanaosubiri.” (Qur an, 2:153) 


Waumini wanapaswa kufuata ushauri huu wa 
Mwenyezi Mungu na kuomba msaada Wake kwa 
kuswali rakaa mbili za swalat al-hajah hususan 
wakati wa alfajiri ili wapate kufanikiwa. 

Watu wa huduma hawapaswi kumlaumu 
yeyote kwa dosari zinazojitokeza wakati wa kutoa 
huduma na wanatakiwa kuyageukia mapungufu 
yao. Wanatakiwa kuwa na uwezo wa kuwa na 
subira na kuwavumilia wengine huku wakijiuliza 
wao wenyewe, kwa sababu hali ya kiroho ya wale 
wanaotoa huduma huwaathiri wale wanaohudu- 
miwa. Kosa litakaloonekana kwa wale wanao- 
hudumiwa ni dhihirisho la tatizo la wale wanatoa 
huduma. 


“Ewe Mwenyezi 
Mungu! Nina- 
jilinda kwako 
kutokana na 
wasiwasi na 
huzuni, kuto- 
kana nakukosa 
uwezo na uvivu, 
kutokana na 
taabu na woga, 
dhidi ya uzito 
wa madeni na 
kuzidiwa na 
watu.” 


54. Nukuu hii imechukuliwa kutoka utenzi wa tahmis wa 
M.Asad Arbili (shairi lililotungwa kwa kuongeza vina vitatu 
vya utenzi kwa kuambatanisha na msitari wa kwanza wa 
utenzi wa gazel) kuhusu gazel ya Niyazi Baba. 


(Bukhari, 

Daawat, 

(maombi),38) 






272 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU 



Imam Rabbani (q.s) anatoa wosia na ushauri 
ufuatao katika barua moja aliyomuandikia mwa- 
nafunzi wake: 

“...Umeandika kwamba una malalamiko 
kuhusu wanafunzi wako na kwamba hisia 
zako zimeumizwa. Wakati ambapo ulitakiwa 
kuumizwa na kuyalalamikia matendo yako 
mwenyewe; kwa sababu unaamiliana nao katika 
namna ambayo malalamiko hayaepukiki; wakati 
ambapo mwalimu anashauriwa kuamiliana na 
wanafunzi wake kwa namna nzuri. Kuwaelezea tu 
vlsa na methali na kuwa na urafiki nao siyo jambo 
linalokaribishwa... (Kwa maneno mengine, badala 
ya kuzungumza tu anatakiwa kuwa mfano kwa 
matendo yake.)” (Maktubat, 209th letter) 


“Enyi mlio 
amini! Subirini, 
na shindaneni 
kusubiri, na 
kuweni macho, 
na mcheni 
Mwenyezi 
Mungu, ili 
mpate kufani- 
kiwa.” 

(Qur’an, 3: 200) 


11. Kujaribu kuwa mfano mwema 

Watu wa huduma wanatakiwa kubeba kwa 
kulitekeleza kwa vitendo jukumu lao badala ya ku- 
waambia tu wengine walifanye. Wale wanaokaa 
katika kona, kutoa amri na kudhani kuwa wanawa- 
hudumia watu ni wale wasioweza kuelewa msingi, 
asili na kiini cha kuwahudumia wengine. 

Wale wanaowaongeza wengine katika hudu- 
ma wanatakiwa kushikamana na huduma yao zaidi 
kuliko wale wanaowaongoza. Tabia hiyo huonge- 
za hamasa ya wenzao na kuifanya kazi yao kwa 
bidii zaidi. Mifano ya jambo hili inapatikana katika 
maisha ya Mtukufu Mtume wa Mwenyezi Mungu 
(s.a.w). Mojawapo katika mifano hiyo ni pale am- 
bapo yeye mwenyewe alibeba matofali wakati wa 
ujenzi wa msikiti wa Quba na Msikiti wa Madinah. 




Huduma na Adabu Zake 273 


Alifanya kazi moja kwa moja katika kuchimba 
handaki lililotumika katika Vita vya Khandaq na 
wakati mwingine aliwahudumia maswahaba wake 
kwa mikono yake mwenyewe. 

Maneno yake yasemayo: “Bwana wa watu 
ni yule anayewahudumia.” (Dayiami.Musnad, 324) 
yanathibitisha kwamba wale wanaowahudumia 
watu (yaani viongozi) hawapaswi kusubiri kuhu- 
dumiwa na watu wengine, bali wanatakiwa kuwa 
wa kwanza kuwahudumia wengine. 

Kama viongozi wa umma wao wenyewe 
watawahudumia watu, jambo hili litawaathiri kiro- 
ho watu wengine wanaohudumiwa na kutengen- 
eza moyo wa umoja. Kwa namna hii kazi nyingi 
ngumu zitatekelezwa kwa urahisi. Historia imejaa 
mifano ya moyo huu. 



Kwa mfano, Sultan Suleiman alikuwa mion- 
goni mwa wale ambao binafsi waliishi na moyo 
huu. Ushiriki wake katika Vita vya Szigetvar, ilhali 
yupo katika dakika za mwisho za uhai wake na 
akiwa hana nguvu za kutosha, inatosha kuonye- 
sha mfano wa moyo huu. Alipokuwa akielekea ka- 
tika Vita vya Szigetvar, waziri wake mkuu Sokullu 
alikuja na kumwambia: 

“Ewe sultan wangu! Umeshaupa umma huu 
ushindi mwingi sana. Umechoka. Umeutoa wakfu 
uhai wako kwa ajili ya ulimwengu wa Kiislamu. 
Itakuwa vigumu sana kwako kushiriki katika vita 
hivi ukiwa katika umri huu. Hivyo basi, ninadhani 
unapaswa kubaki mjini Istanbul na kuendesha 
mambo ya umma. Mimi, mawaziri wengine tutak- 
wenda na kuliongoza jeshi.” 


“Enyi mlio 
amini! Tak- 
eni msaada 
kwa subira na 
Sala. Hakika 
Mwenyezi 
Mungu yu 
pamoja na wa- 
nao subiri.” 


(Qur’an, 2: 153) 



274 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU 




“Matatizo na 
taabu katika 
njia ya kuuflki- 
sha ukweli wa 
Uislamu yana- 
takiwa kuhe- 
sabiwa kuwa 
ni baraka. 
Mitume wa- 
likabiliana na 
matatizo mengi 
na kukumbana 
na mashaka ya 
hali ya juu.” 

Imam Rabbani 


Sultan akajibu: 

“Nisikilize vizuri, ewe Sokullu! Waambie kiza- 
zi kijacho kuhusu utashi wangu. Kiongozi daima 
anatakiwa kuwa pamoja na wanajeshi wake katika 
vita. Wanajeshi wanapomuona kiongozi wao aki- 
wa pamoja nao, hamasa yao huongezeka. Adui, 
kwa upande mwingine, huliona jeshi letu likiwa 
imara zaidi na kuingiwa na hofu. Nguzo ya kweli 
ya ushindi katika vita ni nguvu ya kiroho. Tume- 
pata uzoefu mkubwa sana tangu tukiwa watoto. 
Uzoefu wetu unaweza kuhitajika katika harakati za 
kijeshi. Mara nyingi sana dakika na hata sekunde 
zinaweza kubadili matokeo ya vita. Ndiyo maana 
nitashiriki katika vita hivi. Nitawezaje kukutana na 
watangulizi wangu huko Akhera iwapo nitakaa na 
kufa nikiwa kitandani?” 

Sokullu akasema: “Uamuzi ni wa sultani wetu” 
kisha akakaa kimya. 

Alikuwa akienda kumaliza harakati hii kwa 
namna gani? Wakati wa vita ili aonekane kuwa 
amenyooka, alifungwa mikanda. Vita vikaanza na 
ilikuwa kipindi cha mvua. Walipofika sehemu moja, 
gari iliyobeba mzinga ilikwama ndani ya tope na 
mnyama aliyekuwa akilivuta akashindwa kulitoa 
nje ya tope. Jeshi lilikuwa limetangulia mbele na 
mahali hapo hapakuwepo na askari wa kutosha. 
Sultan akatoa amri “maafisa wote wa ngazi za juu 
wakiwemo majenerali waingie kwenye tope na 
kuubeba mzinga.” Mzinga huo ukatolewa ndani 
ya tope kwa msaada wa baadhi ya askari. Sul- 
tan akamgeukia mwandishi wa historia wa kifalme 
(vak’anuvist) na kumwambia: 



Huduma na Adabu Zake 275 


“Yaandike haya ili vizazi vijavyo visome na 
kujifunza. Wasaidizi na mawaziri wa Sultan Sulei- 
man waliingia kwenye tope na kulitoa gari la mz- 
inga. Na kwa hiyo balaa likashughulikiwa kwa njia 
hii.” Sultan alitoa mfano mzuri sana kwa vizazi vi- 
javyo. 

Katika kipindi chote cha historia, raia walidu- 
misha mwenendo mzuri pale viongozi walipokuwa 
na tabia njema, kwa sababu ya uhusiano ulioku- 
wepo baina ya raia na viongozi. Kwa mfano, pindi 
Umar bin Abd al-Aziz aliposhika Ukhalifa, alikuta 
mvurugiko mkubwa sana wa kimaadili kwa raia. 
Katika kipindi cha miaka miwili na nusu ya uta- 
wala wake, vitu vingi vilibadilika mafanikio mengi 
ya kiroho na kimaada yakapatikana. Kwa maneno 
mengine, mtindo wa maisha ya kiongozi huyu yali- 
jionyesha katika maisha ya raia wake. 



Japokuwa kila anayejihusisha na utoaji wa 
huduma kwa watu anatakiwa kujipamba na sifa hii 
ya kimaadili, lakini sifa hii ni yenye kuhitajika zaidi 
kwa viongozi wa umma. 


12.Kutopoteza msisimko na kuwa 
mwenye msimamo na ung'ang'anizi 

Nguvu inayowasukuma watu wa huduma 
kwenda mbio kuwahudumia wengine na kutoa 
huduma zao kwa furaha ni upendo na msisimko 
wanaohisi kwa kuwahudumia watu. Wale wa- 
siokuwa na aina hii ya msisimko katika nyoyo zao 
hawawezi kupata furaha na raha ya kuwahudumia 
wengine. 


“Kwenda Ho- 
rasan na kufik- 
isha ujumbe wa 
Uislamu kuna 
faida zaidi 
kwako kuliko 
kuishi jirani na 
Makkah.” 

Sufyan al-Sawri 
(r.a.) 




276 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU 



Ni ukweli unaojulikana kwamba kupanda kwa 
hali za uelewa wa mambo na hata kupanda kwa 
mataifa mengi hutokea wakati wa kilele cha nyakati 
za msisimko. Kwa mfano, katika kipindi cha Sultan 
Suleiman, wakati wa kilele cha Dola ya Uthmaniyya, 
kilikuwa ni kipindi ambacho umma wote ulishika- 
mana kwa imani na msisimko. Imani na msisimko 
wao vilionekana wazi katika maisha ya kila mwana- 
jamii kuanzia watu wa kawaida mpaka kwa Sultan 
mwenyewe. 


Kwa mfano, baada ya ushindi wa vita vya Preve- 
za, askari mmoja alikuja Istanbul kutoa habari njema 
za ushindi. Alipoingia katika lango la Ikulu ya Topka- 
pi, alizivuta kwa nguvu hatamu za farasi wake. Akai- 
nuka juu na kuzunguka kwa muda. Sultan Suleiman 
alipoona hali hii akamwambia yule askari: 


“Farasi pori wako ana nini!” Jibu la askari yule 
ilikuwa ni ishara ya msisimko aliokuwa nao: 


Watu wa- 
naweza kufanya 
makosa; wakati 
mwingine 
hukosea kwa 
makusudi au 
bila makusudi. 
Kama ambavyo 
wewe humuom- 
ba msamaha 
Mwenyezi Mun- 
gu Mtukufu 
kwa ajili yako 
mwenyewe, 
wasamehe na 
uwatendee 
wema. 


“Ewe Sultan wangu! Meditarania nayo pia ili- 
kuwa kama farasi pori, lakini tuliweza kuituliza.” 

Katikazama hizo kila mtu katikajamii ya Kiutham- 
niyya alikuwa na hisia kama hizo; lakini punde tu 
walipoanza kupoteza hamasa yao, wakaanza kupo- 
romoka. Maendeleo na ukuaji wa huduma katika 
njia ya Mwenyezi Mungu hutegemea kiwango cha 
msisimko na hisia za ndani za kidini. Kwa mujibu wa 
maelezo ya Ibn Abbas (r.a), Aya ifuatayo iliteremka 
pindi uzembe na uvivu vilipoanza kuonekana katika 
nyoyo za Waislamu: 

“e! Wakati haujafika bado kwa walioamini 
zikanyenyekea nyoyo zao kwa kumkumbuka 



Huduma na Adabu Zake 277 


Mwenyezi Mungu na haki iliyoteremka? Wala 
wasiwe kama waliopewa Kitabu kabla yao, muda 
wao ukawa mrefu, kwa hivyo nyoyo zao zikawa 
ngumu, na wengi wao wakawa wapotovu.” (Our’an, 
57: 16)== 

Wakati fulani hisia za kinaa zinaweza kuto- 
kea kwa watu wa huduma, hali ambayo ni dalili y 
mwanzo wa hali ya hatari kwao. Hisia ya “hii inato- 
sha” ni wasiwasi wa nafsi unaomwita mtu kweny^ 
matamanio ya kidunia. Maelezo yafuatayo kutok 
kwa Imran (r.a) yanaonyesha umuhimu wa kuen 
delea kuwa na msisimko wa kutoa huduma mpak 
mwisho wa uhai: 

Katika zama za utawala wa Bani Umayyah, jeshj 
la Kiislamu chini ya uongozi wa Abdurrahman biii 
Walid lilikusanyika kwa ajili ya kampeni ya kuifungua 
Istanbul. Khalid bin Zayd Abu Ayyub al-Ansari (r.a) 
alikuwa miongoni mwa wanajeshi hao. Wakati wa 
vita, Ansar mmoja alionekana akiwa anamuendesha 
farasi wake nyuma ya safu za maadui, na hakurejea. 
Waumini walipoona alichofanya wakakumbuka Aya 
isemayo “wala msijitie kwa mikono yenu katika 
maangamizo”®® na kusema: 

“La ilaha illallah! Tazama alichofanya! Alijitupa 
mwenyewe katika hatari.” 

Abu Ayyub al-Ansari alipoyasikia maneno yao 
akasema: 

“Ndugu waumini! Tafadhalini msiichukulie 
vibaya Aya hii. Iliteremka kutuhusu sisi, yaani An- 



55. Ibn Kathir, Tafsir, IV, 332. 

56. Our’an, 2: 195. 


Kamwe 
usipotoshe 
haki. Ukifanya 
hivyo utakuwa 
dhalimu. Na 
Mwenyezi 
Mungu 
atakuwa mdai 
kwa niaha ya 
yule aliyedhulu- 





278 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU 



sari. Mwenyezi Mungu alipokuwa amemjaalia ush- 
indi Mtume Wake Mtukufu (s.a.w), tukasema: “Sasa 
tunaweza kushughulika na maendeleo ya mali zetu.” 
Hapo Mwenyezi Mungu Mtukufu akateremsha Aya 
hiyo: 

“Na toeni katika njia ya Mwenyezi Mungu, 
wala msijitie kwa mikono yenu katika maan- 
gamizo...” (Qur’an, 2: 195) Hatah inayohusu “kujitupa 
kwa mikono yetu katika maangamizo” iliyotajwa ka- 
tika Aya hii ni kushughulika tu, kusahau na kukaa 
mbali dhidi ya kuutumikia Uislamu.” 


Abu Ayyub al-Ansari, ambaye alilisikiliza kwa 
Ikhlasi onyo hili kutoka kwa Mwenyezi Mungu, 
kamwe hakujitenga na kuuhudumia Uislamu na hati- 
maye aliuawa kishahidi katika vita vilivyotajwa hapo 
juu na kuzikwa jirani na kuta za mji wa Istanbul.®^ 


Unapojiandaa 
kufanya jambo 
au kutekeleza 
kaziyoyote 
unayopewa, 
pendelea njia 
ya wastani 
na shirikishi 
kuhusu kuten- 
da haki na ile 
inayolinda haki 


Abu Ayyub al-Ansari ambaye alishiriki katika 
vita hivi akiwa katika umri wa miaka themanini na 
ambaye aliwahi kupata heshima ya kuwa mwenyeji 
wa Mtukufu Mtume (s.a.w) kwa kipindi cha miezi sita 
pindi Mtume alipowasili Madina kwa mara ya kwan- 
za, ni mfano tosha wa jinsi mtu wa huduma anavyo- 
takiwa kufanya jitihada na kuwa na hisia ya hamasa 
ya imani yake. 

Imani, ambayo humuunganisha muumini na 
Mwenyezi Mungu, ambaye ndiye pekee Mwenye 
Nguvu, ni aina ya msisimko. Muumini hapaswi 
kuhofia kitu chochote na wala hapaswi kupoteza 
matumaini. Qur’an Tukufu inasema: 


.za kila mtu 


57. Tazama Abu Dawud, Jihad 23; Tirmidhi, Tafsir, 2. 





Huduma na Adabu Zake 279 


“Wala msilegee, wala msihuzunike, kwani ny- 
inyi ndio wa juu mkiwa ni Waumini.” (Our an, 3:139) 

Watu wa huduma wanatakiwa kuwa watatuzil 
wa matatizo na siyo watengenezaji wa matatizo.| 
Wasiongee tu na kutafuta makosa ya kukosoa bal^ 
wawe na moyo chanya na wawe na uwezo w. 
kuyakabili matukio kwa ajili ya kujenga. 

Kuonyesha ulegevu na kutofanya chochot 
mbele ya tatizo ni alama ya udhaifu, na udhaifu hau 
na faida kwa muumini. Watu wa huduma daima wa- 
napaswa waiweke nyoyoni na katika ndimi zao du 
ifuatayo ya Mtume wa Mwenyezi Mungu: 



“Ewe Mwenyezi Mungu! Ninajilinda kwako kuto- 
kana na wasiwasi na huzuni, kutokana na kukoss 
uwezo na uvivu, kutokana na taabu na woga, dhidi 
ya uzito wa madeni na kuzidiwa na wafu.” (Bukhari, 


Daawat,(maombi),38) 


Mambo ya msingi kuliko yote katika kuleta ma- 
fanikio katika utoaji wa huduma ni subira na azma. 

Aya zifuatazo za Qur’an Tukufu zinasema: 

“Enyi mlioamini! Subihni, na shindaneni ku- 
subiri, na kuweni macho, na mcheni Mwenyezi shikamanatu 
Mungu, ili mpate kufanikiwa.” (Our an, 3: 200) nawalewenye 

staha na wacha- 

“Enyi mlioamini! Takeni msaada kwa subira mungu. Kuwa 
na Sala. Hakika Mwenyezi Mungu yu pamoja na makinina miiii 
wanaosubiri.” (Qur an, 2: 153) yawatunausi- 


Elmalili Hamdi Yaziraliandikamaelezo yafuatayo 
katika kutafsiri Aya hii: 


danganywe na 
sifa zao, kwa 
maana kusifiwa 


“Al-Sabur au Mwenye subira ni mojawapo ya mnokunaweza 
majina matukufu ya Mwenyezi Mungu Mtukufu. Hii kukujazajeuri. 








280 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU 



Japokuwa kazi 
zote unazofanya 
katika kuwa- 
tendea wema na 
kuwastawisha 
raia zinakupa- 
tia radhi za 
Mwenyezi Mun- 
gu Mtukufu, 
hado unatakiwa 
kutenga muda 
maalumu kwa 


ina maana kwamba yule mwenye kufanya subira 
huidhihirisha sifa hii ya Mwenyezi Mungu Mtukufu. 
Hasahasa watu wenye subira wanapokutana pamo- 
ja katika jamaa, hupata msaada wa Mwenyezi 
Mungu ambapo Mwenyezi Mungu huwa Rafiki na 
Mlinzi wao.”®® 

Ni kawaida sana kukutana na matatizo na taa- 
bu kadhaa wakati wa kuwahudumia watu. Matatizo 
haya ukiyakabili kwa azma na subira, msaada wa 
Mwenyezi Mungu utakujia na mwishoni utapata ma- 
fanikio kwa idhini ya Mwenyezi Mungu Mtukufu. 

Imam Rabbani anasema: 

“Matatizo na taabu katika njia ya kuufikisha uk- 
weli wa Uislamu yanatakiwa kuhesabiwa kuwa ni 
baraka. Mitume walikabiliana na matatizo mengi na 
kukumbana na mashaka ya hali ya juu. Hata Mtume 
Muhammad (s.a.w) ambaye ni Mtume bora zaidi ku- 
liko mitume wote anasema: 

“Hakuna Mtume aliyeudhiwa kama nilivyoudhi- 
wa mimi.”^^ (Mektubat, 193th letter) 

Maelezo yafuatayo ya Muhammad lqbal yana- 
toa mwanga kwenye njia ya kila mtoa huduma: 

“Insha mmoja alikuwa akimlalamikia insha 
mwenzake: 

“Kuanzia leo nitaishi Makka na kwenye Ka’abah. 
Huko ninaweza kulala, kutembea tembea na kula; 
kwa sababu hapa wawindaji wanatutega na kutu- 


ajili kuboresha 


uhusiano wako 53 . Tazama Yazir, Elmalili M. Hamdi, Hak Dini Kur’an Dili, Juzuu 
na Mwenyezi |, uk. 546. 

Mungu. 59. Tirmidhi, Sifat al-Qiyamah, 34. 









Huduma na Adabu Zake 281 


winda. Kuanzia leo nahitaji kuwa salama. Napenda 
roho yangu ipate utulivu kidogo...” 

Insha mwezake aliposikia hivyo akamwambia: 

“Ewe rafiki yangu maridadi! Ukitaka kuishi, ishi 
katika hatari. Jipatie makali kwa jiwe la kusaga, na 
uishi ukiwa na ukali zaidi ya upanga. Hatari hum- 
jaribu mwenye nguvu. Hutufanya tujue kile kinach- 
oweza kufanywa na mwili na roho yetu.” 

Sufyan al-Thawri (q.s) anauelezea ukweli huu 
akisema: 

“kwenda Horasan na kufikisha ujumbe wa Uis- 
lamu kuna faida zaidi kwako kuliko kuishi jirani na 
Makkah.” 

Mtu wa huduma hapaswi kujikunyata mbele ya 
shida na maudhi. Badala yake anatakiwa kuwa na 
nguvu dhidi ya taabu zinazopatikana katika njia ya 
kuwahudumia watu. Asikisahau kioevu hicho cha 
wokovu wa milele, ambacho mara zote hujificha 
ndani ya shida na mateso. Haiwezekani kuzifi- 
kia baraka bila kupitia mateso, kwa maana juhudi 
inayotumika katika njia yenye lengo huyafanya 
maisha yawe na thamani na baraka. 



Kuwahudumia wengine hakutakiwi kuwa 
mapenzi ya ugeugeu. Badala yake, inatakiwa kuhe- 
sabiwa kama jukumu la maisha yote. Riziki ya watu 
wa huduma inapaswa kuwa subira na msaada wao 
uwe ni Mwenyezi Mungu Mtukufu. 

Imeelezwa katika maneno ya wazee kuwa: 


“Wahurumie 
wauminl. 
Kamwe 
usijitenge na 
jamii”. 


Watu wenye sifa tatu zifuatazo wako mbali na 
Mwenyezi Mungu: 


SheiMi Edibali 



282 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU 



“Waheshimu 
haha na mama 
yako! Juwa 
kwamha hara- 


1. Wale wanaokwepa kuwahudumia wengine 
na kufikiria starehe yao wenyewe. 

2. Wale wanaoyakimbia maeneo yenye huzuni 
wakijifanya kuwa walikuwa na hisia sana za kukaa 
kule. 

3. Wale wanaotumia muda wao kusuhubiana 
na wao na watenda dhambi. 

Na furaha ya matendo mema hujionyesha ka- 
tika mambo matatu yafuatayo: 

1. Katika imani iliyochanganywa na upendo 

2. Swala iliyotekelezwa kwa uchaji na uny- 
enyekevu 

3. Huduma iliyopambwa kwa wema 

Kwa muhtasari, huduma hupokelewa na 
Mwenyezi Mungu Mtukufu iwapo itatekelezwa kwa 
adabu za dhati na umakini. Kama ambavyo kwa 
kawaida ni vigumu kutegemea matokeo kutokana 
na huduma zilizofanywa hovyo hovyo, kadhalika 
zinaweza hata kuishia kuwa na matokeo yenye 
madhara. 

Kuwa na uwezo wa kuwahudumia viumbe wa 
Mwenyezi Mungu Mtukufu kwa huruma na upen- 
do ni kitu ambacho kinahitajia subira na uvumilivu 
mkubwa. Mtu kamili wa huduma ni yule anayejipam- 
ba kwa sifa mbalimbali kama vile huruma, upendo, 
uungwana na ukarimu na ambaye amejitenga na 
chuki na ubinafsi. 


ka ziko pamoja 
na wazee.” 

Sheikh Edibali 


Ukichunguza kwa makini, utaona kuwa ndani ya 
Qur’an kuna sifa zote hizo zilizotajwa hapo juu. Aid- 
ha, visa vilivyomo ndani ya Qur’an vinatoa nyonge- 




Huduma na Adabu Zake 283 


za ya ziada kwenye misingi na kanuni hizi. Aya za 
kisheria ndani ya Qur’an Tukufu, zinaonyesha ma- 
tumizi ya lazima ya matendo yetu ya kimaadili. 

Maadili, ambayo kimsingi ni ukomavu wa kidini, 
ni kuhama kutoka kwenye hali ya kuwa kama mn- 
yama kwenda kwenye hali ya binaadamu, kutoka 
kwenye sifa za uchanga kwenda kwenye tabia ka- 
mili. Msingi wa maadili hupatikana katika kuzigeuza 
nyuso zetu na kuzielekeza kwa Mola wetu, Mwenye 
wema halisi. Na njia ielekeayo kwa Mola hupitia 
kwenye eneo la kuwahudumia viumbe Wake. 

Haijalishi kuwa mtu wa huduma anaishi katika 
jamii gani, huendeleza msisimko, imani na shakhsia 
yake; na huulinda moyo wake dhidi ya mapenzi ya 
kupenda mali, ofisi na manufaa ya kidunia; na hati- 
maye hukimbilia kwenda kuwahudumia wanyonge 
na wale waliotengwa. 

Mola wetu! Tubahki kwa kutupa sifa zote hizi 
nzuh. Tupe msisimko wa kuwahudumia watu. 
Tupe baraka ya kuyaelewa majuku yetu kwa ajili 
ya wale tunaoweza kuwasaidia na tufanye an- 
galau tuhisi huzuni ya unyonge kwa wale tusio- 
weza kwenda kuwasidial 

Aminl 





“Ushindi 
mkubwa zaidi 
ni kuijua nafsi 
yako. Adui wa 
kweli ni nafsi 
ya mtu, ilhali 
raflki ni yule 


anayejijua.” 


Sheikh Edibali 



284 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU 



Watu wanawe- 
za kufanya 
makosa; wakati 
mwingine 
hukosea kwa 
makusudi au 
bila makusudi. 
Kama ambavyo 
wewe humuom- 
ba msamaha 
Mwenyezi 
Mungu 
Mtukufu kwa 
ajili yako 
mwenyewe, 
wasamehe na 
uwatendee 
.wema 


SEHEMU YA MAAGIZO YA AEI (R.A) 
KWENDA KWA HARITH BIN ASHTAR, 
GAVANA WA MISRI 


Upambe moyo wako kwa huruma, upendo na 
muamala mzuri kwa watu walio chini ya amri na 
uongozi wako. Usiamiliane nao kama simba mkali 
anayetafuna hazina. 

Watu wanaweza kufanya makosa; wakati 
mwingine hukosea kwa makusudi au bila maku- 
sudi. Kama ambavyo wewe humuomba msa- 
maha Mwenyezi Mungu Mtukufu kwa ajili yako 
mwenyewe, wasamehe na uwatendee wema. 

Usijutie msamaha wako unaowapa au kufu- 
rahia adhabu unayowapa. Kama kuna nafasi ya 
kuepuka taabu, basi usiikimbilie. Usiseme “Nina 
mamlaka, ninatoa amri na wao wanatii”, kwa 
sababu hili litauharibu moyo wako na kuidhoofi- 
sha imani yako. Inakupa kiburi, na kiburi humpe- 
leka mtu kwenye maangamizo. 

Kama cheo ulichonacho kinakupa jeuri na kibu- 
ri, ikumbuke Nguvu ya Kweli ya Mwenyezi Mungu 
na hilo litakurejesha kwenye hali yako. Usiingie 
katika kushindana na Nguvu za Mwenyezi Mungu; 
kwa sababu Mwenyezi Mungu Mtukufu huwadhalil- 
isha madhalimu na kuishusha chini kila jeuri. 

Kamwe usipotoshe haki. Ukifanya hivyo 
utakuwa dhalimu. Na Mwenyezi Mungu atakuwa 
mdai kwa niaba ya yule aliyedhulumiwa. Mwenye- 
zi Mungu anapokuwa mdai kwa niaba ya mtu, 
hoja za dhalimu hubatilika na kudhoofika mbele 
ya nguvu za Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mun- 
gu huendelea kumchukia dhalimu mpaka afanye 







Huduma na Adabu Zake 285 


toba. Hakuna dhambi nyingine inayozuia baraka na kusababisha 
ghadhabu ya Mwenyezi Mungu kuliko dhulma. 

Unapojiandaa kufanya jambo au kutekeleza kazi yoyote unay- 
opewa, pendelea njia ya wastani na shirikishi kuhusu kutenda haki 
na ile inayolinda haki za kila mtu. 

Jiepushe na wale wanaotafuta aibu za watu, kwa maana ni ju- 
kumu la gavana, kabla ya yeyote yule, kuzisitiri aibu za watu. 

Usiwaonee inda watu. Kata kamba zitakazokupelekea kulipa 
kisasi. Mambo ambayo hayajawa wazi kwako jifanye kama hujay- 
aelewa, na usiyaamini kwa haraka maneno ya mpiga filimbi, kwa 
sababu vyovyote vile yatakavyoonekana kuwa mazuri, kwa asili 
yake, ni maneno ya udanganyifu. 

Usimuingize bakhili, mtu mwoga au mwenye tamaa katika bara- 
za lako; wa kwanza (bakhili) atajaribu kukuhofisha dhidi ya umasiki- 
ni na njaa katika juhudi zake za kukufanya usiwasaidie watu, wa pili 
atajaribu kuivunja azma yako, na tamaa za mtu wa tatu za kutaka 
utukufu na hizi ni sifa ambazo Mwenyezi Mungu Mtukufu anazichu- 
kia. 

Shikamana tu na wale wenye staha na wachamungu. Kuwa 
makini na miili ya watu na usidanganywe na sifa zao, kwa maana 
kusifiwa mnokunaweza kukujaza jeuri. 

Usiamiliane na mwema na mbaya kwa namna ya usawa, kwa 
maana inaweza kuwazuia watu wasifanye wema. 

Daima uwe na maoni mazuri kuhusu watu ili uweze kuijiokoa 
dhidi ya mchoko usiokuwa wa lazima. 

Mpe kazi ya kuutumikia umma yule mtu ambaye atakayekuwa 
na Ikhlasi sana kwa Mwenyezi Mungu na Mtume Wake (s.a.w). 


Kamwe usipotoshe haki. Ukifanya hivyo utakuwa dhalimu. 

Na Mwenyezi Mungu atakuwa mdai kwa niaha ya yule aUyed- 
hulumiwa. 











286 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU 



Unapojiandaa 
kufanya jambo 
au kutekeleza 
kaziyoyote 
unayopewa, 
pendelea njia 
ya wastani 
na shirikishi 
kuhusu kuten- 
da haki na ile 
inayolinda haki 
za kila mtu. 


mwema sana na mwenye akili sana kuliko wen- 
gine. Awe na uwezo wa kuidhibiti hasira yake pale 
anapokasirika, awe mpole, ayasikilize malalamiko 
ya kila mtu kwa upole na utaratibu, awe na hu- 
ruma kwa wanyonge, ajitenge na wale wanaojis- 
alimisha na kuzinyenyekea tamaa zao na asiwe 
miongoni mwa wale wanaosimamajuu kwa hasira 
bali wanaokaa chini na kujuta. 

Usiyapuuze matendo madogo kwa sababu 
ya kushughulika na mambo makubwa zaidi. 

Hakuna chanzo mujarabu cha maliwazo kwa 
gavana kilicho bora kuliko kuimarisha haki na uad- 
ilifu katika jamii na kuwa gavana anayependwa na 
watu. Watu hawawezi kuonyesha mapenzi yao 
mpaka watakapohisi kuwa wako salama. 

Elewa vizuri kujitolea kunakofanywa na watu 
wa huduma. Usiikumbuke huduma ya mtu kwa 
kuiambatanisha na huduma ya mtu mwingine na 
usiionyeshe staha ndogo ya mtu kuliko ujasiri na 
ushujaa unaostahili. Hadhi ya juu ya kijamii aliyo- 
nayo mtu isikufanye uyaone matendo yake ma- 
dogo kuwa makubwa na hadhi ya mtu wa chini 
isikuzuie kuuona ukubwa wa matendo yake. 

Usimpe cheo mtu mwenye mielekeo na misu- 
kumo ya kibaguzi au umimi; kwa sababu misuku- 
mo hii husababisha dhulma na uasi. 

Fuatilia utendaji wa wale unaowapa maju- 
kumu. Waagize wangalizi waaminifu na watiifu 
wakafuatilie kazi zao; kwa sababu kujua jinsi 
wanavyofanya kazi zao kutawafanya waongeze 
juhudi na kuwapa imani raia. 

Wafikirie watu walio mbali nawe na usiwa- 
tenge. Fanya utafiti ujue kama kuna yeyote mion- 





Huduma na Adabu Zake 287 


goni mwao asiyeweza kukuletea matatizoyake kwa 
sababu ya watu waliokuzunguka. Wateue maka- 
rani wanaomuogopa Mwenyezi Mungu, wenye 
staha na waaminifu wayashughulikie matatizo ya 
watu wa aina hii. Hivyo makarani hawa wanaweza 
kuwa watu wa kati baina yako na wale watu wa- 
sioweza kukufikia na fanya juhudi ya kujua hali 
zao hasa zilivyo. Kwa ufupi, fanya kazi kwa bidii ili 
uwe na uwezo wa kumwambia Mwenyezi Mungu 
Mtukufu siku ya kiyama kwamba: “Nilijitahidi.” 

Tenga muda na sehemu maalumu kwa ajili 
ya kusikiliza matatizo ya wale wenye shida. Kaa 
nao na waonyeshe staha yako ambayo itakupatia 
radhi za Mwenyezi Mungu Mtukufu. Wasamehe 
kwa mienendo na mazungumzo yao yasiyokuwa 
sawa sawa. Usiwakaripie au kuwaonyesha maba- 
vu yako. Usipoziumiza hisia zao, basi Mwenyezi 
Mungu atakufungulia rehema Zake na kukulipa 
kwa utiifu wako. Unapotoa kitu, toa ukiwa na uso 
wa tabasamu na roho yenye furaha. Kama huwezi 
kutoa, basi waombe msamaha na watake radhi 
kwa udhuru unaoonekana. 



Japokuwa kazi zote unazofanya katika kuwa- 
tendea wema na kuwastawisha raia zinakupatia 
radhi za Mwenyezi Mungu Mtukufu, bado unatak- 
iwa kutenga muda maalumu kwa ajili kuboresha 
uhusiano wako na Mwenyezi Mungu. 

Zigawe haki za utumwa wako kwa Mwenyezi 
Mungu katika wakati wako wa mchana na usiku 
na uzitekeleze haki hizi kwa ukamilifu bila kujali 
mazingira uliyonayo. Ukiongoza swala, usiire- 
fushe sana kiasi cha kuwachosha waumini na 
usiifupishe mno, kwa sababu kunaweza kuwa 
na watu katika jama’ah ambao ni wagonjwa au 


Shikamana tu 
na wale wenye 
staha na wacha- 
mungu. Kuwa 
makini na 
miili ya watu na 
usidanganywe 
na sifa zao, kwa 
maana kusiilwa 
mno kunaweza 
kukujaza jeuri. 





288 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU 



Japokuwa kazi 
zote unazofanya 
katika kuwa- 
tendea wema na 
kuwastawisha 
raia zinakupa- 
tia radhi za 
Mwenyezi Mun- 
gu Mtukufu, 
hado unatakiwa 
kutenga muda 
maalumu kwa 
ajili kuboresha 
uhusiano wako 
na Mwenyezi 
Mungu. 


wenye majukumu yanayotakiwa kufanywa kwa 
dharura. Mtukufu Mtume (s.a.w) alipokuwa akini- 
agiza kwenda Yemen, nilimuuliza: 

“Niiongoze vipi swala yao?” naye akanijibu: 

“Kulingana na hali ya walio dhaifu zaidi katika 
waumini...” 

Wahurumie waumini. Usiishi kwa kujitenga na 
kujikata na jamii. Kama magavana wataishi kwa 
kujitenga na umma, itawazuia kuijua kwa usahihi 
hali ya umma. Kukaa nyuma ya mapazia huwazuia 
kuona kile kinachohitajika katika jamii. Kwa hiyo, 
huanza kuyaona matatizo makubwa kuwa ni ma- 
dogo na yale madogo kuyaona kuwa ni makubwa. 
Mambo mazuri huwa mabaya na mabaya huwa 
mazuri. Haki na batili huchanganywa. 

Mshawishi kila mtu, akiwa wa karibu au 
mbali, kuikubali haki. Raia wakifikiri kuwa wewe 
ni dhalimu, basi watake radhi na ujaribu kubadili 
mawazo yao mabaya waliyonayo kukuhusu. Kwa 
namna hii utaweza kujidhibiti wewe mwenyewe na 
pia kuwatendea wema. 

Katika kutekeleza ahadi yako, ikilazimika ka- 
bisa, unatakiwa kuwa tayari hata kuyatoa maisha 
yako. Kamwe usivunje ahadi zako; kwa sababu 
hakuna yeyote mwenye ujasiri wa kumpinga 
Mwenyezi Mungu Mtukufu, isipokuwa wapumbavu 
ambao wameshahukumiwa kuwa fukara. Hivyo, 
usiyafanye maagano kuwa wazi kutafsiriwa. 

Kuwa makini na sifa zilizozidi kiasi! Usiuamini 
upande unaovutia wa nafsi yako. Usisubiri kusi- 
fiwa mbele yako; kwa sababu hii ndiyo silaha kali 
zaidi anayoitumia Shetani kuyaharibu matendo 
mema ya watu wema. 






Huduma na Adabu Zake 289 


Usiwasute raia kwa kuwakumbushia kile uli- 
chowafanyia. Usiyatie chumvi matendo yako, na 
wala usizikimbie ahadi zako. Kwa sababu mas- 
uto na masimbulizi huziondosha baraka na utiaji 
chumvi huugeuza ukweli. Kuvunja ahadi husaba- 
bisha kuchukiwa na Muumba na viumbe pia. 

Usianze kufanya kazi kabla ya wakati wake. 
Wakati wake ukifika, usikurupuke. Using’ang’anie 
kufanya vitu usivyojua uhakika wake na utakapo- 
jua, usisubiri kuanza. 

Usijifanye kuwa hujui cha kufanya, pindi un- 
apojua mwenendo mbaya wa maofisa wako. 
Vinginevyo, utaadhibiwa kwa niaba ya mtu 
mwingine. Ukweli kuhusu matendo hayo utadhi- 
hiri mbele ya macho yako na haki za wanyonge 
zitachukuliwa kutoka kwako. 



Dhibiti hasira yako, mkono wako, ulimi wako, 
na matamanio yako. Kaa mbali na mabalaa kuilin- 
da nafsi yako ili hasira yako itoweke na uidhibiti 
nguvu ya matamanio yako; lakini unatakiwa kujua 
pia kwamba hutoweza kuidhibiti nafsi yako mpa- 
ka uhisi hofu na wasiwasi kwa kukumbuka kuwa 
utarejea kwa Mwenyezi Mungu Mtukufu. 

Dua zetu tunazielekeza kwa Mwenyezi 
Mungu na rehema na baraka ziwe juu ya Mtume 
Wake! 



“Wahurumie 
waumini. 
Kamwe 
usijitenge na 
jamii”. 


SheiMi Edibali 





290 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU 



“Waheshimu 
haba na mama 
yako! Juwa 
kwamba hara- 
ka ziko pamoja 
na wazee.” 


USHAURI KUTOKA KWA EDEBALI 


Sehemu ya ushauri wa Sheikh Edebali kwen- 
da kwa Othman Ghazi 

“Mwanangu! 

Wewe ni kiongozi! Kuanzia sasa hasira ita- 
toka kwetu, huruma itatoka kwako... hisia ya 
kukosewa itatoka kwetu, tulizo la nafsi litatoka 
kwako... Kulaumu ni kazi yetu, kuvumilia ni kazi 
yako... Udhaifu na aibu zitatoka kwetu, subira ni 
kazi yako... Migogoro, mapigano na mabishano 
yatatoka kwetu, kutenda haki ni kazi yako... Jicho 
baya, kutabiri mabaya na tafsiri zisizokuwa za haki 
zitatoka kwetu, msamaha utatoka kwako...” 

“Mwanangu! 

Kuanzia sasa kugawanyika ni kazi yetu, ku- 
tuunganisha ni kazi yako... Uvivu ni kazi yetu, 
kuonya, kuhamasisha na kuweka mipango ni kazi 
yako...” 

“Mwanangu! 

Mzigo wako ni mzito, kazi yako ni ngumu 
na nguvu zako zinapeperuka angani. Mwenyezi 
Mungu Mtukufu akusaidie na aubariki utawala na 
himaya yako. Aifanye kuwa njema kwa ajili ya njia 
ya Haki na iangaze nuru yake na kuifanya iweze 
kuonekana kutoka mbali. Akupatie nguvu za ku- 
ubeba mzigo wako na hekima na moyo ili uweze 
kuisafisha njia yako.” 

“Mwanangu! 

Wewe ni mzungumzaji imara, mwenye busara 
na mzuri; lakini kama hujui namna na mahali pa 


Sheikh Edibali 



Huduma na Adabu Zake 291 


kuvitumia, utasombwa na upepo wa kwanza wa 
asubuhi. Hasira yako na nafsi yako vitaungana 
na kuishinda busara yako. Ndiyo maana daima 
unatakiwa kuwa mvumilivu, imara na mwenye 
azma.” 

“Subira ni muhimu sana. Kiongozi anapaswa 
kuwa na subira. Ua halichanui kabla ya wakati. 
Tunda bichi haliwezi kuliwa, hata kama likiliwa, 
litakukwama kooni mwako. Upanga bila elimu ni 
kama tunda bichi...” 

“Yafanye maarifa na elimu ya umma iishi 
ndani mwao. Usiyageuzie mgongo. Daima sikia 
uwepo wake. Elimu na Maarifa haya ndicho kitu 
kinachouongoza umma na kuufanya uendelea 
kuwa hai...” 

“Mwanangu! 

Kuna watu wanaozaliwa alfajiri na kufariki 
usiku.” 

“Ulimwengu siyo mkubwa kama macho yako 
yanavyouona. Siri zote ambazo hazijafunguliwa 
na kujulikana zitafichuliwa tu kupitia fadhila na 
uadilifu wako.” 

“Waheshimu baba na mama yako! Juwa 
kwamba baraka ziko pamoja na wazee.” 

“Ukipoteza imani yako, utageuka kutoka 
kwenye kijani kibichi na kuwa jangwa au ardhi 
kame.” 

“Zungumza wazi wazi! Usiudhike kwa urahisi! 
Ukiona kitu (ambacho ni kizuri na chenye kufaa 
kufichwa) usikiseme; ukisikia, usikifichue! Usiende 
(mara watu wanapokuchoka) mahali ambapo un- 
apendwa; kwa sababu hili litaumiza upendo na 
heshima yao kwako...” 



“Ushindi 
mkubwa zaidi 
ni kuijua nafsi 
yako. Adui wa 
kweli ni nafsi 
ya mtu, ilhali 
rafiki ni yule 
anayejijua.” 

Sheikh Edibali 



292 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU 



“Kuna watu 
wanaozaliwa 
alfajiri na ku- 
fariki usiku. 
Ulimwengu 
sio mkubwa 
kama macho 
yako yana- 
vyouona. Siri 
zote ambazo 
hazijafunguliwa 
na kujulikana 
zitafichuliwa tu 
kupitia fadhila 
na uadilifu 
wako.” 

Sheikh Edibali 


“Wahuzunikie watu watatu: mtu mwenye 
busara aliye baina ya wajinga, tajiri aliyefukarika 
na mheshimiwa anayepoteza heshima ya watu.” 

“Usiwasahau wale walio katika sehemu za juu 
kwamba hawako salama kama wale walio katika 
sehemu za chini.” 

“Usiogope kusisitiza juu jambo lako la haki. 
Unapaswa kujua kuwa farasi mzuri huitwa 
mwekundu, na kijana mzuri huitwa mwendawaz- 
imu (shujaa, jasiri, na thabiti.” 

“Ushindi mkubwa zaidi ni kuijua nafsi yako. 
Adui wa kweli ni nafsi ya mtu, ilhali rafiki ni yule 
anayejijua. Mtu anapokaa chini, itakuwa vigumu 
sana kumuinua. Mtu anapokaa sana, huanza 
kupata ganzi. Anapopata ganzi, huanza kuongea. 
Kisha maongezi yake hubadilika kuwa umbeya. 
Umbeya unapoanza, hawezi tena kupona. Rafiki 
huwa adui, na adui huwa mbaya...” 

“Siku moja nguvu za mtu huchoka lakini elimu 
yake huishi. Nuru ya elimu hupita hata katika ma- 
cho yaliyofungwa.” 

“Mnyama anapokufa, huacha shogi; mtu an- 
apokufa huacha kazi zake. Tusiwalilie wale wa- 
naokufa, bali tuwalilie wale ambao hawakuacha 
kitu nyuma yao. Tunapaswa kuendelea kuanzia 
pale walipoishia.” 

“Hatuna haki ya kusimama; kwa sababu ha- 
tuna muda wa kutosha...” 

“Upendo unapaswa kuwa msingi wa kazi 
zetu. Upendo una maana ya kukaa kimya; huwezi 
kuonyesha upendo wako kwa kupiga makelele au 
kukaripia...” 



Huduma na Adabu Zake 293 


“Ewe Othman! Wale wasioyatambua mambo 
yao yaliyopita hawawezi kujua mambo ya mus- 
takabali wao. Ijue vizuri historia yako ili uweze 
kutembea kwa ukakamavu kuuelekea mustakab- 
ali. Usisahau ulitoka wapi ili usije kusahau una- 
kokwenda.” 

Wosia huu wa aina yake kutoka kwa Sheikh 
Edibali kwenda kwa Othman Ghazi ndiyo nguvu 
ya msukumo iliyokuwa chanzo cha ushindi mwingi 
sana wa kimaada na kimaanawi kwa jamii yote ya 
Uthmaniyyah, kuanzia kwa Sultan mpaka kwa wa- 
somi, na kuanzia kwa wanajeshi mpaka kwa vion- 
gozi wa kiroho. Kwa hiyo waasisi hasa wa Dola ya 
Uthmaniyya walikuwa masultani wa nyoyo kama 
vile Edebali na wale waliopata mafunzo kwa kutu- 
mia mbinu na njia zake. Uzuri ulioje wa maelezo 
ya jambo hili katika kisa kifuatacho kutoka katika 
kitabu kiitwacho Gulistan: 

Sheikh Sadi anasema: 

“Siku moja rafiki yangu alinipa udongo wenye 
harufu nzuri (yaani kipande safi cha udongo wa 
ardhi) katika bafu kwa ajili ya kujisafishia. Nikau- 
uliza udongo huo: 

“Wewe ni kitu gani? Je wewe ni miski au 
ambari? Nimevutiwa sana na harufu yako mwa- 
nana.” 

Udongo ukanijibu: 

“Mimi ni udongo kutoka katika shamba la 
mawaridi. Wakati wa alfajiri majani yake hupat- 
wa na umande na kisha huudondosha umande 
huojuu yangu. Nililowa kwa umande huu. Kwa 
kweli mimi ni kipande tu cha udongo, lakini 



“Siku moja 
nguvu za mtu 
huchoka la- 
kini elimu yake 
huishi. Nuru ya 
elimu hupita 
hata katika 
macho yaliyo- 
fungwa.” 


Sheikh Edibali 



294 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU 



harufu yangu nzuri inatokana na mawaridi 
haya...” 

Katika zanna za Dola ya Uthmaniyyah, hu- 
susan baraka za wanazuoni katika karne tatu za 
mwanzo, zilieneza harufu isiyokwisha ulimwen- 
guni kama udongo uliolowa kwa maji ya waridi. 
Waridi ni alama ya Mtukufu Mtume (s.a.w), na 
maadili na mwenendo wake ni wafalme wa ma- 
waridi haya. 

Tunamuomba Mola wetu atubariki kwa 
cheche za halia yenye ukamilifu ya Mtume 
Wake (s.a.w). Tunamuomba atujaalie kuwa 
tone la umande kwenye Uaridi hilo la kipekee. 

Amin! 


“Subira ni 
muhimu sana. 
Kiongozi ana- 
paswa kuwa na 
subira. Ua hali- 
chanui kabla ya 
wakati. Tunda 
bichi haliwezi 
kuliwa, hata 
kama likiliwa, 
litakukwama 
kooni mwako. 
Upanga bila 
elimu ni kama 
tunda bichi...” 


Sheikh Edibali 




VITABU REJEA 


Abdullah Yusuf Ali, The Holy 
Our’an: text, translation and 
commentary, Elmhurst, N.Y. 

: Published by Tahrike Tarsile 
Our’an, 2001. 

Ahmed bin Hanbel, el-Musned, 
l-VI, istanbul, 1992. 

Ali b. Husain Vaiz-i Kashifi, 
Rashahat ‘Ayn al-Hayat (ed. Ali 
Asgar Muiniyan), l-ll,Tahran, 

1977. 

Ali Ozek, Hayrettin Karaman, 

Ali Turgut, Mustafa Oagrici, L 
Kafi Dbnmez, Sadreddin Gumu§, 
Kur’an-i KerTm ve Turkge 
Agiklamali 

Meali, SuudTArabistan, 1992. 
Asgalani, Ibn HajarShihab al-din 
Ahmad b. Ali, el-isabe fT TemyTzi’s- 
Sahabe, ed. M. Fuad AbduibakT; 
Egypt, 1959. 

Asgaiani, ibn HajarShihab aidin 
Ahmad b. Aii, Hady ai-Sari 
Mugaddimat ai-Fath ai-Bari Sharh 
ai-Sahih ai-Bukhari, i-XXVi ii, 

(n.d.). Darai-Fikr, 

Ataiar, Munir, Surre-i Humayun 
ve Surre Aiayiari, Ankara, 1991. 


Bayhaki, Abu BakrAhmad b. ai- 
Husain, Shuab ai-iman, i-iX, 
Beyrut, 

1990; es-Sunan ai-Kubra, (n.d.) 

Dar ai-Fikr. 

Berki, Aii Himmet, Agikiamaii 
Meceiie: Meceiie-iAhkam-i Adiiye, 
istanbui, 1982. 

Bukhah, Ebu Abdiiiah Muhammed 
bin ismaii, ei-Camiu’s-SahTh, 
i-Viii, istanbui, 1992; ai-Tarikh ai- 
Saghir, i-ii, Kahire, 1977. 

BursevT, ismaii Hakki, Ruhu’i- 
Beyan, i-X, istanbui, 1969. 

Busti, ibn HibbanAbu Hatim, 

Sahih ibn Hibban, i-XViii, Beirut, 
1993. 

Can, §efik, MesnevTTerctimesi, 
i-Vi, istanbui, 1997. 

Canan, ibrahim, Hadis Ansikiope- 
disi, 

i-XViii, istanbui, (n.d.). 

Oantay, Hasan Basri, Kur’an-i 
HakTm ve Meai-i KerTm, i-iii, istan- 
bui 
1996. 

Dana, Sadik, Kuiiiyat, Erkam 
Yayiniari. 

Dani§mend, ismaii Hami, Eski 
TurkSeciye veAhiaki, istanbui, 
1982. 

DarimT, Ebu Muhammed 


Abdullah bin Abdirrahman, 
Sunenij’d-Darimi, l-ll, Istanbul, 
1992. 

Daylami, Abu Shuja’ Shiruyah b. 
Shahridar, el-Firdevs bi-Me’suri’l- 
Hitab, Beyrut, 1986. 

Ebu Davud, Suleyman bin E§’as 
es-SicistanT, Sunenu EbT Davud, 
l-V, istanbul, 1992. 

Ebu Nuaym, Hilyetu’l-Evliya, l-X, 
Beyrut, 1967. 

Ebu’l-Hasan en-NedevT, islam 
Onderleri Tarihi, l-VIII, istanbul, 
1992. 

ErbilT, Muhammed Es’ad, Mek- 
tubat, 

(ed. H. Kamil Yilmaz, irfan 
Gunduz), istanbui, 1983; DTvan-i 
Es’ad, istanbui, 1991. 

Esed, Muhammed, Kur’an Mesaji 
(trans. Cahid Koytak, Ahmet 
Erturk), i-iii, istanbui, 1999. 
Gdipinarii, AbduibakT, MesnevT ve 
§erhi, i-Vi, istanbui, 1973-1974. 
Guzei, Abdurrahman and Tatpi, 
Mustafa, Yunus Emre, Ankara, 
1991. 

Hayrat Nefriyat iimTAraftirma 
Merkezi Meai Hey’eti, Kur’an-i 
KerTm ve Muhtasar Meaii, istanbui, 
2001 . 

Haythami, Hafiz Nuraddin Aii 


- VITABU REJEA 297 

b. Abi Bakr, Majma’ ai-Zawaid 
wa Manba’ ai-Fawaid, i-X, Beyrut, 
1988. 

Hunke, Sigrid, Avrupa’nin Uzerine 
Dogan isiam Gune§i, istanbui, 
1991. 

ibn Abdiiberr, Abu UmarYusuf 
b. Abduiiah b. Muhammad, ai- 
isti’ab fi Ma’rifat ai-Ashab, i-iV, 
Cairo, (n.d.) 

ibn Hisham, ai-Sirat ai-Nabawiyya, 
Beyrut, 1992. 

ibn Kathir, imad ai-din Abu ai- 
Fida, ai-Sirat ai-Nabawiyya, i-iV, 
Cairo, 1964. 

ibn Kathir, imad ai-din Abu ai- 
Fida, ei-Bidaye ve’n-Nihaye, i-XV, 
Cairo, 1993; 

ibn Kathir, imad ai-Din Abu ai- 
Fida, Tafsir ai-Qur’an ai-Azim, i-V, 
Beirut, 1988; 

ibn Oudamah, ai-Mughni, i-iX, 
Cairo, (n.d.) 

ibn Sa’d, at-Tabaqat ai-Kubra, i-iX, 
Beirut, (n.d.) 

ibn-iArabT, Mi§katu’i-Envar- 
Nuriar HazTnesi, (Trans. Prof. 

Dr. Mehmed Demirci), istanbui, 
2001 . 

imam Maiik, Muvatta, i-ii, 
istanbui, 1992. 

imam RabbanT, Mektubat, i-ii. 



298 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU 


Sirac Kitabevi, Tipki basim, 
istanbul, (n.d.). 

Jilani, Abdulqadir, al-Fathu’r- 
Rabbani (trans. Yaman Arikan), 
istanbul, 1987. 

Kazici, Ziya, IslamT ve Sosyal 
Apidan Vakiflar, Istanbul, 1985. 
KazvinT, ibn-i Mace Ebu Abdillah 
Muhammed bin Yezid, 

Sunenij ibn-i Mace, istanbul, 

1992. 

KufeyrT, Muslim Ebu’l-Huseyin 
bin Haccac, el-Camiu’s-SahTh 
(thk. M. FuadAbdulbakT), l-lll, 
istanbul, 1992. 

Misiroglu, Kadir, Kulliyat, Sebil 
Yayinevi. 

Nawawi, Abu Zakariyya Yahya 
b. Sharaf, Riyad al-Salihin, Beirut, 
Nawawi, Abu Zakariyya Yahya 
b. Sharaf, Riyazu’s-SalihTn (trans. 
and ed. Ya§ar Kandemir, ismail 
Lutfi Qakan, Ra§it Kuguk), l-VIII, 
istanbul, 1997. 

Naysaburi, HakimAbu Abdillah 
Muhammad b. Abdillah, 
Mustadrak ala al-Sahihayn, l-V, 
Beyrut, 1990. 

NesaT, Ebu Abdirrahman Ahmed 
bin §uayb, Sunenu’n-NesaT, l-VIII, 
istanbul, 1992. 

Pickthall, Marmaduke William, 


The meaning of the glorious Koran; 
an explanatory translation, 
NewYork: Dorset Press, [1988?] 
Ramazanoglu, Mahmud Sami, 
Kulliyat, Erkam Yayinlari. 

Rumi, Mawlana Jalal al-Din, The 
Mathnawi of Jalalu’ddm Rumi, ed- 
ited 

from the oldest manuscripts 
available, with critical notes, trans- 
lation 

& commentary, ed. Reynold 
A. Nicholson, Konya Metropolitan 
Municipality, 2004 
Shakir, M.H. (trans.), The 
Our’an = [al-Qur’an al-’akTmj, 
Elmhurst, N.Y: Tahrike Tarsile 
Our’an, 1997. 

§irazT, §eyh SadT, Bostan, Istan- 
bul, 

1995. 

Suyuti, Abu al-Fadl Jalal al-din 
Abdurrahman b. Abu Bakr, al- 
Jami’al-Saghir, Egypt, 1888. 

Tabari, Abu Ja’far Muhammad b. 
Jarir, Jami’ al-Bayan ‘an Ta’wil Ay 
al-Qur’an, Beirut, 1995. 

TirmizT, Ebu Isa, Muhammed 

bin Isa, Sunenu’t-TirmizT, l-V, Istan- 

bul, 

1992. 

Topba§, Osman Nuri, Kulliyat, 



VITABU REJEA 299 


Erkam Yayinlari. 

Wahidi, Asbab al-Nuzul al-Qur’an, 
Beirut, 1990. 

Waqidi, Maghazi, Egypt, 1948. 
Yazir, Elmalili M. Hamdi, Hak 
DTni Kur’an Dili, l-X, Istanbul, 
1971. 



YALIYOMO 


Dibaji.5 

Sura ya kwanza 

USTAARABU WA WAKFU 

USTAARABU WETU WA WAKFU .13 

Sura ya Pili 

SADAKA NA NJIA ZAKE 

ZAKA NAINFAQ .47 

A. Zaka .47 

Hekima za Zaka kwa mtu mmoja na jamii.51 

Mwisho wenye kutisha wa wale wanaopuuza 

kutoa Zaka.58 

Zaka ya mazao ya kilimo: 'Ushr (Moja 

ya kumi).76 

B. Infaq . 80 

a. Asili yake.80 











- YALIYOMO 301 

b. Adabu za Infaq.94 

Zaka kutokana na wa kisheria.104 

Shuruti za wajibu wa Zaka.104 

Aina na kiwango cha mali inayotakiwa kulipiwa Zaka.107 

Watu wanao4lahili kupokea Zaka.110 

Orodha ya wale wasiopewa Zaka.111 

'Ushr (Moja ya kumi).112 

Mahojiano kuhusu Wakfu, Zaka na infaq.115 

Mali ni amana.115 

Sura ya Tatu 

HATUA KUU KUELEKEA KWENYE KILELE CHA 

KIROHO 

KUTOA HUDUMA KWA AJILI YA MWENYEZI 
MUNGU.135 

Uislamu unahuisha ubinaadamu.148 

Njia na Mbinu ya Muongozo wa Kiroho 

na Huruma Katika Kuwahudumia Watu.165 

Ulaini na upole katika kuwahudumia watu.179 

Adabu na kanuni za maadili katika kutoa huduma.192 

1. Kutambua umuhimu wa kutoa huduma.194 

2. Kuupamba moyo kwa tabia na sifa za kiroho.200 

a. Moyo kuwa pamoja na Mwenyezi Mungu 
Mtukufu wakati wote.202 




















302 WAKFU, SADAKA NA HUDUMA KATIKA UISLAMU _ 

b. Kuujaza moyo mapenzi ya kumpenda 

Mwenyezi Mungu na Mtume Wake.204 

c. Kuujaza moyo mapenzi ya kuwapenda 

Waislamu.208 

d. Moyo Kujazwa upendo kwa viumbe 

kwa ajili ya Muumba.217 

3. Kudumisha Ikhlasi na i4liqamah au msimamo 

na imyoofu.217 

4. Muumini mwenye upendo, huruma 

na msamehevu.224 

5. Kutenda jambo kwa mashauriano.230 

6. Kuzijua sifa na tabia za mtu 

anayehudumiwa.233 

7. Kudumisha hali ya uwa^tani na 

kadri katika kufanya mambo.238 

8. Kutoa kipaumbele katika mafunzo ya 

Qur'an Tukufu.248 

9. Kujiendeleza kielimu na kimaadili.256 

a. Kujiendeleza kielimu.258 

b. Kujiendeleza kiroho.259 

c. Maendeleo ya utalaamu.261 

10. Kuyahusisha makosa na nafsi yako na kuyahusisha 

mafanikio na Mwenyezi Mungu Mtukufu.264 

11. Kujaribu kuwa mfano mwema.272 

12. Kutopoteza msisimko na kuwa 

mwenye msimamo na ung'ang'anizi.275 



















YALIYOMO 303 


BAADHI YA WOSIA KUTOKA KWA ALI (R.A).284 

USHAURI KUTOKA KWA EDEBALI.290 

VITABU REJEA.296 







